Mga Panimulang 
Aralin Mula Sa 
Banal Na Kasulatan 





RIST | Purok 4 Taribubu Tuao Fast Cagayan Valley 3528 


J 


IG ) CHUREC TON Gr 








To Henry Kong, 
Pasir Panjang Church of Christ 
@ Tuao Church of Christ 


Thank You Very Much Dear Brethren.. 
My deep appreciation to bro.Barnabas for printing this book.. 


Lahat ng mga talata ng Banal Na Kasulatang ginamit ay mula 
sa mga sumusunod na salin ng Biblia: 
Ang Biblia - AB 
Ang Bagong Ang Biblia - ABAB 
Magandang Balita Biblia 1980 Edition - MBB 
Magandang Balita Biblia 2005 Edition - MBB 2nd Ed. 
Ti Santa Biblia - TSB 
Ti Baro A Naimbag A Damag Biblia - (TBNDB) 
The New Oxford Annotated Bible Study Notes with the Apocryphal/Deuterocanonical Books Copyright @ 2007 by 

Oxford University Press, Inc. Oxford New York. All rights reserved. 


Mga aklat, pictures, at softwares na ginamit: 
“The Ark of the Covenant ” from “Raiders of the Lost Ark” Paramount Pictures 
Mga Atlas, Encyclopedya, Diksyonaryo, Komentaryo at Iba Pang Mga Aklat Na Lubos Na Nakatulong: 


A Dictionary of Jewish-Christian Relations Edited by Edward Kessler and Neil Wenborn 
American Dictionary Of English Dictionary By Noah Webster 
Archaeology and the Bible by John C. H. Laughlin 
Discipling: Multiplying Ministry by Milton Jones 
Encyclopedia of Bible Facts Copyright @ 2004 John Hunt Publishing Ltd., UK. Text: @ 2004 Mark Water 
GENESIS by Claus Westermann translated by David E. Green 
HARPERCOLLINS BIBLE DICTIONARY. Copyright @ 1985, 1996 by The Society of Biblical Literature 
JUDAISM THE BASICS by Jacob Neusner, 
Judaism: History, Belief and Practice by Dan Cohn-Sherbok 
Living By The Book by Hendricks g Hendricks 
Living Judaism by Rabbi Wayne Dosick 
NIV STUDY BIBLE, New International Version 
Oxford Bible Atlas by Adrian Curtis 
Paul's Gospel and Caesar's Empire by N.T.Wright 
Reader's Digest The Story of The Bible World 
Strong 's Hebrew @ Greek Dictionaries 
Thayer's Greek Dictionary 
The Complete Word Study Dictionary: New Testament, Spiros Zodhiates 
The Complete Word Study Dictionary: Old Testament, Warren Baker, D.R.E. 8 Kugene Carpenter, Ph.D. 
The Dore Bible Illustration by Gustave Dore 
THEOLOGICAL DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich 
translated by Geoffrey W. Bromiley 
Torah for Dummies by Arthur Kurzweil 
The Routledge dictionary of Judaism / Jacob Neusner Ak Alan J. Avery-Peck. 
Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, Copyright (c)1985, Thomas Nelson Publishers 


Bible Softwares: 
Electronic Filipino Bible 1.0 Philippine Bible Society 
Quickverse2010 Version 14.0.1.1 Parson Bible Pictures, 
Bibleworks (8 For Windows Version 8.0.013z. 1 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


(Table of Contents) 














Mga Nilalaman 
Intro. Lesson - Paghahanap sa Diyos ....................cccereueerereueereuaereueenenan 3 
1 Lesson Part1- Ang Banal Na Kasulatan ................sasasasaaa asana s as aaa 6 
1 Lesson Part2-Ang Banal Na Kasulatan... anna baba aasa 8 
2 Lesson-.Adan At Eva cake ama a saaaw11 
3" Lesson- Cain At Abel...............mssemsss sas |b0n|bbES GLEN SLLLN GLASS LAN bana sansusanansang 17 
4 Lesson- Si Noe At Ang Malaking Baha...............2.2.20.sasasasasaasasan ana aasa aan 20 





5” Lesson-Araw Ng Paghuhukom... aaa 26 





nm 


“Leskon: Ang Tare Ng Bahala maba 28 
“ Lesson- Ang Patriarka: Bi Abraham. panahaon 00nn 31 
8" Lesson- Ang Mga Patriarka: Abraham, Isaac At Jacob.......2.2...1.1asagaasasasawsnsasa na 36 
9” Lesson- Ang Pagtatag Sa Bayan Ng Diyos ................eeoeassasesasaasanssans 43 





T 


























10” Lesson- Ang Sampung UtoS.........0022222050 o LALABANAN a kaasaansansnaas 47 
11? Lesson-Ang Mga Pagpapala At Mga Sumpa...........1.1.mamanamamanaa asaan 6 
12" Lesson- Si Josue At Ang Mga Hukom... mai ilany PAKAAAAAP IA AAE TA 
13” Lesson- Panahon Ng Mga Kaharian: Saul, David, At Salomon sesssisssaro s003 
14” Lesson- Ang Pagpapatapon At Ang Pagbabalik... KA AA. 





15” Lesson- Ang Propesiya Sa Pagdating Ng Kaharian N, z Diyos mAlaaaa salaan eaasaTana Dn TO 





16” Lesson- Ang Propesiya Tungkol Sa Bagong Tipan... 4 
17?” Lesson- Ang Magandang Balita Ng Kaharian Ng Diyos............... 79 
18” Lesson- Ang Pagiging Alagad Sa Kaharian Ng Diyos................ 9 











19” Lesson- Ang Debosyon Ng Mga Tunay Na Alagad... 102 





21“ Lesson - Magmahalan Bilang Magkakapatid...............2.0202020masasaasasasausasasawasauwawas 111 
Special Lesson #1- Handog Para Sa Kasalanan............22.0000oesesassssasa aasa sasa II 























Special Lesson #6 -- Paghahandog, Pag-aalay, Pagbibigay ............................ a 115 
Special Lesson #8 - Ang Bagong Langit At Bagong Lupa........................coosoo. 122 
TUAO CHURCH OFr CHRIST 


Purok 4 Taribubu Tuao East, 
Cagayan Valley 3528 Philippines 
Cp# 0995 9876 521 
jhunma2000@ yahoo.com 
mtp babes @yahoo.com 








Printed: October 2009 
Reprinted 4 Revised: September 2012 
Third Revision September 2015 
Fourth Revision September 2016 


PASIR PANJANG CHURCH of CHRIST 
347 Pasir Panjang Road, Singapore 118688 
Telephone: 67788259 1 Fax: 67765278 
eMail: ppcoc@pacific.net.sg | Website: www.ppcoc.org 
Postal Address: Pasir Panjang P.O. Box 74, Singapore 911123 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Paghahanap Sa Diyos 


(Introductory Lesson) 


Mga Layon: 


1. Magkaroon ng malalim pang pagkaunawa o pagkakilala sa Diyos. 
2. Malaman Ang Kahalagahan Ng Paghahanap Sa Panginoon. 


T1. Naghahanap Ka Ba Ng Tunay Na Kasiyahan? 


A. Hinahanap Mo Ba Ito Sa Sanlibutan? 


Mateo 16:26 
v26Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang 
tao makamtan man niya ang buong 
daigdig, ngunit mapapahamak naman ang 
kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng 
isang tao para mabawi niya ang kanyang 
buhay? (MBB 2ndEd.) 


1 Juan 2:16-17 

V16Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang 
masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga 
mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay 
hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. 
v17Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng 
kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga 
sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay 
magpakailanman. (MBB 2" ) 


B. Hinahanap Mo Ba Ito Sa Diyos? 

Awit 37:4 
v4Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, 
At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. 
(MBB) 


v26Adda aya magunggona ti tao no 
matagikuana ti entero a lubong ngem 
mapukawna met ti biagna? Awan! Awan ti 
maited ti tao a pangsubbot iti biagna. 
(TBNDB) 


v16Ta agtaud iti lubong ti amin nga adda ditoy 
lubong, a kas iti kinaderrep ti derrep, kinaderrep 
ti mata ken kinapalangguad. Saanda nga agtaud 
iti Ama. v17 Agpukaw ti lubong ken ti amin a 
linaonna nga aguman ti tao. Ngem agtalinaed 
nga agnanayon ti agaramid iti pagayatan ti Dios. 
(TBNDB) 


v4Sapulem iti Apo ti pagragsakam, 
ket itednanto ti tartarigagayam. 


(TBNDB) 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


2. Bakit Nga Ba Tayo Nandito Sa Mundong Ito? 


Mga Gawa 17:27-28 

v27Ginawa niya iyon upang hanapin nila 
ang Diyos, baka sakaling sa kanilang 
paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang 
totoo, hindi naman siya talagang malayo 
sa bawat isa sa atin, v28sapagkat, 
'Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at 
pagkatao.' Tulad ng sinabi ng ilan sa 
inyong mga makata, 

Tayo nga'y mga anak niya." 

(MBB 2ndEd.) 


3. Paano Hanapin Ang Diyos? 


1.) Unahin Hanapin Ang Diyos. 

Mateo 6:33 

v33Ngunit hanapin muna ninyo ang 
kanyang kahariang at ang kanyang 
katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na 
ito ay pawang idaragdag sa inyo. 

(ABAB) 


2.) Hanapin Ang Diyos Ng Buong Puso. 
Jeremias 29:13 

v13Kapag hinanap ninyo ako, ako'y 
inyong matatagpuan, kung buong puso 
ninyo akong hahanapin. 

(MBB 2ndEd.) 


v27Inaramidna daytoy tapno sapulenda ti 
Dios, bareng no masarakanda bayat ti 
panagar-arikapda a mangbirok kenkuana. 
Nupay kasta, saan nga adayo ti Dios iti 
uray siasinoman kadatayo, 

v28ta kastay kunadan, 'Agbiag, aggunay 
ken addatayo kenkuana.' iti kuna ti 
sumagmamano a mannaniwyo, 

Ta uray datayo, annakna met.' 

(TBNDB) 


v33Ipangpangrunayo ketdi a biroken ti 
Pagarianna ken tungpalen ti pagayatanna, 
ket itednanto amin a kasapulanyo. 
(TBNDB) 


v13Sapulendakto ket masarakandakto, 
agsipud ta birokendakto iti amin a 
pusoyo. (TBNDB) 


3.) Hanapin Ang Diyos Sa Pamamagitan Ng Kanyang Salita at Mga Utos. 


Awit 119:10-11 

v10Hinanap kita nang buong puso ko: 
O huwag nawa akong maligaw sa mga 
utos mo! 

v11 Iningatan ko ang iyong salita sa 
aking puso, upang huwag akong 
magkasala laban sa iyo. (ABAB) 


v10lti amin a pusok, ikagumaak ti 

agserbi kenka, dinak koma baybay-an a 
mayaw-awan iti panangtungpalko kadagiti 
bilinmo. 

v11 Idulinko dagiti lintegmo iti pusok 
tapno saanak nga agbasol kenka. 

(TBNDB) 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


4.) Hanapin Ang Diyos Habang Siya Ay Matatagpuan Pa At Malapit Pa. 
Isaias 55:6 

v6Hanapin mo si Yahweh habang siya'y 
matatagpuan, manalangin ka sa kanya 


v6Birokenyo ti Apo, ita ta masarakan pay, 
umawagkayo kenkuana, 


habang siya'y malapit pa. ita ta asideg pay. 
(MBB2ndEd.) (TBNDB) 
Pangwakas: 


1. Nais Mo Na Bang Hanapin Ang Diyos Ng Buong Puso? 
2. Memory Verse: Jeremiah 29:13 
3. Next Lesson: “Ang Banal Na Kasulatan” 





The Bible 


Bible, the, a term referring to the Scriptures of 
the Christian church, but also denoting the 
canon of Jewish Scriptures. The English 
word "Bible" is derived from the Old 
French bible, which in turn is based on the 
Latin biblia and Greek biblia ("books"), 
plural of biblion, diminutive from biblos. 
The Bible has been handed down to us in more 
than one form. The authoritative text in the 
Jewish community is the Hebrew Bible, often 
called the Masoretic Text (MT). It is a 
collection of twenty-four books written in 
Hebrew (with a few passages in Aramaic as 
well). Its form is as follows, 


The Law (Heb. torah): Genesis, Exodus, 
Leviticus, Numbers, Deuteronomy (the 
Pentateuch): 


The Prophets (Heb. nebi'im): Former Prophets: 


Joshua, Judges, Samuel, Kings: Latter 
Prophets: Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, the 

twelve Minor Prophets: Hosea, Joel, Amos, 
Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, 
Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. 


The Writings (Heb. ketubim): Psalms, 
Job, Proverbs, Ruth, Song of Solomon, 
Ecclesiastes, Lamentations, Esther, 
Daniel, Ezra-Nehemiah, Chronicles. 
The Christian Bible consists of the Old 
Testament (OT) and the New Testament 
(NT). Protestant churches generally accept 
only the books of the Hebrew Bible as 
their OT canon... 


The NT canon consists of twenty- 
seven books: the four Gospels 
(Matthew, Mark, Luke, and John), Acts 
of the Apostles, Romans, 1 and 2 
Corinthians, Galatians, Ephesians, 
Philippians, Colossians, 1 and 2 
Thessalonians, 1] and 2 Timothy, Titus, 
Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 
Peter, 1,2, and 3 John, Jude, and 
Revelation. 


HARPERCOLLINS BIBLE DICTIONARY. 
Copyright @ 1985, 1996 by The 
Society of Biblical Literature. All rights reserved. 





“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Banal Na Kasulatan 


(1 Lesson Part 1) 


Mga Layon: 

1. Patunayang ang Diyos ay nagsalita. 

2. Ipaalam na Siya ay nagsalita sa pamamagitan ng Banal Na Kasulatan. 
3. Ipaunawa na ang Biblia ay Salita ng Diyos. 


I. Paano Ipinapakilala Ng Banal Na Kasulatan Ang Diyos? 


Hebreo 1:1-2 

vINoong unang panahon, ang Diyos ay v1 Kadagidi un-unana nga aldaw, nagsao 
nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ti Dios kadagidi kapuonantayo iti naminadu 
ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa a daras ken iti nadumaduma a wagas 
pamamagitan ng mga propeta, babaen kadagiti profeta. 

v2subalit sa mga huling araw na ito ay v2Ngem kadagitoy maudi nga aldaw, nagsao 
nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kadatayo babaen iti Anakna. Pinarsua ti 
Anak, na kanyang itinalagang Dios ti amin a lubong babaen kenkuana, 
tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na ket isu ti pinilina nga agtagikua kadagiti 

sa pamamagitan din niya'y ginawa ang amin a banag. (TBNDB) 


mga sanlibutan. (ABAB) 


TI. Ang Banal Na Kasulatan Ba Ay Nagmula Lamang Sa Tao? 
II Pedro 1:21 


v21 sapagkat ang pahayag ng mga v21Ta awan a pulos ti padto a nagtaud iti 
propeta ay hindi nagmula sa kalooban nakem ti tao. Indalan ketdi ti Espiritu 
lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at Santo dagiti tattao nga agsao iti mensahe 
ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng ti Dios. . (TBNDB) 

kapangyarihan ng Espiritu Santo. 

(MBB 2nd Ed.) 


TIL. Ano Ang Pangunahing Layunin Ng Banal Na Kasulatan? 
II Timoteo 3:15 


v135Mula pa sa pagkabata ay alam mong 15Laglagipem a sipud pay iti 

ang Banal na Kasulatan ay “nagtuturo ng kinaubingmo, naammoamon dagiti 

daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Nasantoan a Sursurat. Mabalindaka nga 

pananampalataya kay Cristo Jesus. . isuro maipapan iti pannakaisalakan 

(MBB 2nd Ed.) babaen iti pammati ken ni Cristo Jesus. 
(TBNDB) 


“makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan (ABAB) 
#makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas (AB) 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Ano Ang Mga Pakinabang Na Matatamo Sa Banal Na Kasulatan? 


II Timoteo 3:16-17 

v16Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan 
ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, 
sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa 
katuwiran, 

v17upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, 
nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang 
mabuti. (ABAB) 


v16Impaltiing ti Dios ti amin a 
Nasantoan a Surat, ket naserbi a 
pangisuro iti kinapudno, pangbabalaw, 
pangatur iti biddut ken pakasursuroan iti 
nalinteg a panagbiag, v1 7tapno awan 
pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios, 
ket sisasagana nga agaramid iti amin a 
kita ti kinaimbag. (TBNDB) 


“Limang Aspeto Sa Pag-aaral Ng Banal Na Kasulatan: 





4. Pagsasanay 


3. Kasakdalan 


V. Paano Kung Hindi Natin Inaalam Ang Banal Na Kasulatan? 


Mateo 22:29 

v29Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo, 
palibhasa'y di ninyo alam ang mga 
Kasulatan ni ang kapangyarihan ng 
Diyos. (AB) 


v29Ngem ni Jesus simmungbat, ket 
kinunana cadacuada: Maal-lilawcayo, 
agsipud ta dicay ammo dagiti Sursurat 
wenno ti pannacabalin ti Dios. (TSB) 


VI. Ano Ang Mangyayari Sa Mga Taong Ayaw Tumanggap Sa Mga Salita Ni Cristo? 


Juan 12:48-50 

v48May ibang hahatol sa mga ayaw 
tumanggap sa akin at sa aking mga salita. 

Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol 

sa kanila sa huling araw. 

v49Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa 
aking sarili kundi ang Ama na nagsugo sa akin 
ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano 
ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat 
kong bigkasin. 

V50Nalalaman ko na ang kanyang utos ay 
buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga 
bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa 
sinabi ng Ama." (ABAB) 


v48 Adda mangukom iti mangumsi 

kaniak ken iti di umawat iti mensahek. 

Ti sao nga imbalikasko ti mangukomto 
kenkuana iti maudi nga aldaw! 

v49Wen, ta diak nagsao iti bukbukodko a 
turay no di ket imbilin ti Ama a nangibaon 
kaniak no ania ti sawek ken ibagak. 

v50Ket ammok a makaited iti biag nga 
agnanayon ti bilinna. Ngarud, no ania ti sawek, 
sawek ti imbilin kaniak ti Ama." (TBNDB) 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Banal Na Kasulatan 


(1 Lesson Part 2) 


Mga Layon: 


1. Ipaalam mahahalagang bagay na dapat alalahanin sa pag-gamit ng Biblia. 
2. Ilahad ang mga pagpapalang matatamo sa tamang pag-gamit nito 
3. Hikayatin na tanggapin ang pagpapalang nagmumula sa Banal na Kasulatan 


I. Mga Bagay Na Dapat Alalahanin Sa Pag-gamit Ng Banal Na Kasulatan 


Deuteronomio 4:1-2 

VI "At ngayon, O Israel, pakinggan mo ang 
mga tuntunin at ang mga batas, na aking 
itinuturo at inyong gawin ang mga ito upang 
kayo'y mabuhay, at pumasok at angkinin ang 
lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoong 
Diyos ng inyong mga ninuno. 

v2Huwag ninyong daragdagan ni babawasan 
ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang 
inyong matupad ang mga utos ng Panginoon 
ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo.. 
(ABAB) 


Kawikaan 30:5-6 

v5Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo, 
siya'y kalasag sa kanila na kumakanlong sa 
kanya. v6Huwag kang magdagdag sa kanyang 
mga salita, baka sawayin ka niya at 
masumpungang sinungaling ka. (ABAB) 


Pahayag 22:18-19 

v18Akong si Juan ay nagbibigay ng 
babala sa sinumang makarinig sa mga 
propesiya na nasa aklat na ito, ang 
sinumang magdaragdag sa nilalaman ng 
aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng 
parusa, idaragdag sa kanya ang mga salot 
na nakasulat dito. vI9Ang sinumang 
mag-alis ng anuman sa mga propesiyang 
naririto ay aalisan naman ng Diyos ng 
karapatan sa bunga ng punongkahoy na 
nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod 
na binabanggit dito. (MBB 2nd Ed.) 


vi Kinuna ni Moises kadagiti tattao, 
"Tungpalenyo dagiti annuroten ken linteg nga 
isurok ita kadakayo tapno mataginayonkayo a 
kas pagilian ket tagikuaenyonto ti daga nga 
ited kadakayo ti Apo a Dios dagidi 
kapuonanyo. v2Diyo nayonan ti bilinko 
kadakayo, diyo met kissayan. Tungpalenyo 
dagiti bilin ti Apo a Diosyo nga intedko 
kadakayo. (TBNDB) 


v5Tunggal sao ti Dios napadasen: isu ti calasag 
cadagiti cumamang kencuana. 
v6Dica nayonan dagiti sasaona, di la ket ta 


tubngarennaca, ket masaracanca a mangulbod. 
(TSB) 


v18Siak ni Juan. Ballaagak ti siasinoman 
a makangngeg kadagiti padto a naisurat 
iti daytoy a libro: No adda mangnayon 
kadagitoy, inayonto met ti Dios iti dusana 
dagiti didigra a naisurat iti daytoy. 
v19Ket no adda mangikkat iti aniaman 
kadagiti padto a naisurat iti daytoy, 
ikkatento met ti Dios ti kalinteganna a 
mairanud iti kayo ti biag. Ikkatento pay ti 
Dios ti kalinteganna a mairaman iti 
Nasantoan a Siudad kas nailanad iti 
daytoy a libro. (TBNDB) 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


TI. Paano Matatamo Ang Mga Pagpapala Sa Banal Na Kasulatan 


Joshua 1:8 

v8Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat 
ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw 
at gabi upang matupad mo ang lahat ng 
nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana 
at matagumpay ang iyong pamumuhay.(4BAB) 


Santiago 1:21 

v21Kayat' talikuran na ninyo ang inyong 
maruruming gawa at alisin ang masasamang 
asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong 
taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos 
sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas 
sa inyo. (MBB 2" Ed.) 


1 Pedro 1:23-25 

v23Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa 
pamamagitan ng kapanganakang may 
kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di 
nagbabagong salita ng Diyos. v24Ayon sa 
kasulatan, "Ang lahat ng tao ay tulad ng damo, 
gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang 
kariktan. Ang damo ay nalalanta, at 
kumukupas naman ang bulaklak, 

v25ngunit ang salita ng Panginoon ay 
mananatili magpakailanman." 

At ang salitang ito ang Magandang Balitang 
ipinangaral sa inyo (MBB 2” Ed.) 


Pahayag 1:3 

v3Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, 
ang mga nakikinig sa propesiya nito, at 
tumutupad sa nasusulat dito! Sapagkat 
malapit na itong maganap. (MBB 2nd Ed.) 


Pangwakas: 
1. Gaano Kahalaga Ang Banal Na Kasulatan ? 


v8Laglagipem a basaen ken adalen ti libro ti 
Linteg iti aldaw ken rabii tapno maannurotmo 
amin a sagudayenna ket rumang-ay ken 
agballigikanto. (TBNDB) 


v21Ngarud, idianyo amin a naalas nga ugali 
ken dakes a kababalin. Agtulnogkayo iti Dios 
ket awatenyo ti sao a makaisalakan kadakayo a 
naimulana iti pusoyo. 

(TBNDB) 


v23Naipasngaykayo manen saan a babaen iti 
agrupsa a bukel no di ket babaen iti sibibiag 
ken agnanayon a sao ti Dios. 

v24Kas kuna ti Nasantoan a Surat: 

"Kasla ruot dagiti amin a tattao 

Ket mayarig kadagiti sabong ti dayagda, 
Magango ti ruot, ket maregreg ti sabongna 
v25Ngenm ti sao ti Apo agtalinaed nga 
agnanayon." a sao isu ti Naimbag a Damag 


a naikasaba kadakayo. 
(TBNDB) 


v3Nagasat ti mangbasa iti daytoy a libro. 
Nagasat met dagiti dumngeg kadagitoy 
naipadto a mensahe ken mangtungpal iti 
nailanad iti daytoy a libro! Asidegen ti 
tiempo a mapasamak dagitoy. (TBNDB) 


2. Anu-ano ang mga pagpapala dulot ng banal na kasulatan? Paano matatanggap ang mga ito? 


3. Isaulo Ang II Timoteo 3:15 
4. Kasunod Na Aralin: “Adan At Eba” 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


66 BOOKS 


[Hi BIBLI 


kala NONOIOS PINOS LA 
PA NANAKSAK NE 


AND INI | 


KUDT | 


AH ag Aga paga 


pawng7x81 | 


HISTORY 


Ma oa Ppornp15 


Minop PaQgasits 


apa | 


esa wt 


aao N. 
li Uyo] f 
N 


- o Gaga o a 


U 41 Pa 


IN 7 


PO AG 


nag 


PROPHECY 


(GRAN 


suref 


a 


SM2JQI]] 


5 





Ny N pare... 
Fay, NOT 


PROPHECY 


| 


| 


OTMER LETTERS 





(Living By The Book by Hendricks 4 Hendricks) 


10 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Adan At Eba 


(2'4 Lesson) 


Mga Layon: 


1. Ipaalam ang Biblikal na kasaysayan ng paglikha sa unang Tao. 
2. Ipakita Ang Unang Kalagayan Ng Tao bilang Larawan Ng Diyos. 
3. Ilarawan Ang Unang Kamatayang Naranasan Ng Tao. 


I1. Paano Ba Nilikha Ang Unang Tao? 


Genesis 1:26-28 

v26Sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao 
sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at 
magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa 
dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga 
hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang 
sa ibabaw ng lupa." 

v27Kayat' nilalang ng Diyos ang tao ayon sa 
kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng 
Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na 
lalaki at babae. 

v28Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y 
sinabi ng Diyos, "Kayo'y magkaroon ng mga 
anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa 
at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng 
pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga 
ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may 
buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa." 
(ABAB) 





Genesis 2:7 

v7Pagkatapos, ginawa ng Panginoong 
Yahweh ang tao mula sa alabok, 
hiningahan niya sa ilong, at nagkaroon ito 
ng buhay. (MBB 2nd Ed.) 


Dalawang Aspeto Ng Kalikasan Ng Tao 
1. Pisikal - Mula Sa Alabok 


v26Kalpasamna, kinuna ti Dios, "Ita, 
aramidentayo ti tao. Umaspingdanto 
kadatayo, ket kalanglangatayto ida. 
Iturayandanto dagiti ikan, dagiti tumatayab, 
ken amin nga animal a naamo ken naatap, 
dadakkel ken babassit." 

v27Iti kasta, pinarsua ti Dios ti tao a 
kalanglangana. Pinarsuana ida a lalaki ken 
babai. 

v28Binendisionanna ida a kunana, 
"Aganakkayo iti adu tapno agnaedto dagiti 
kaputotanyo iti amin a paset ti daga ket 
iturayandanto ti daga. Iturayanyo dagiti 
ikan, dagiti tumatayab, ken amin nga atap 
nga animal. 

(TBNDB) 


viNangala ni Yahweh a Dios iti daga sa 
nangbukel iti tao. Insang-awna ti anges ti 
biag iti agong daytoy ket naaddaan iti biag. 
(TBNDB) 


2. Espirual - Mula Sa Hininga O Espiritu Ng Diyos 


11 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


TI. Ano Ang Orihinal Na Kalagayan Ng Tao? 
Genesis 2:15-17 

v15Inilagay ng Panginoong Yahweh ang 
tao sa halamanan ng Eden upang ito'y 
pagyamanin at pangalagaan. v16Sinabi 
niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang 
bungangkahoy sa halamanan, v17maliban 
sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay 
ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. 
Huwag na huwag mong kakainin ang 
bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin 
mo iyon ay mamamatay ka." 

(MBB 2nd Ed.) 


III. Paano Nagkasala Ang Mga Tao? 
Genesis 3:1-7 

vI Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop 
na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw 
tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi 
ng Diyos na huwag kayong kakain ng 
anumang bungangkahoy sa halamanan?" 
v2Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin 
ang anumang bunga sa halamanan, 

v3huwag lamang ang bunga ng puno na nasa 
gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag 
naming kakainin ni hihipuin man ang bunga 
nito, kung kami raw ay kakain nito, 
mamamatay kami." 

v4Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo iyan, 
hindi kayo mamamatay!" v5 "Sinabi lang iyan 
ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain 
kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. 
Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman 
ninyo ang mabuti at masama." 

v6Ang punongkahoy ay napakaganda sa 
paningin ng babae at sa palagay niya'y 
masarap ang bunga nito. Naisip din niya na 
kahangahanga ang maging marunong, kaya't 
pumitas siya ng bunga at kumain nito. 
Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain 
din ito. 

vi1Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos 
kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad, 
kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, 
pinagtahitahi nila ang mga ito at ginawang 
panakip sa katawan. (MBB 2nd ed.) 


v15Impan ni Yahweh a Dios ti tao iti 
Minuyongan ti Eden tapno talonen ken 
aywananna. 

v16Imbagana iti lalaki, 

"Mabalinmo ti mangan iti bunga ti uray 

ania a kayo iti Minuyongan 

v1 7malaksid tibunga ti kayo ti pannakaammo 
iti naimbag ken dakes. Dimo kanen ti bunga 
dayta a kayo. No manganka, matayka iti isu 
met la nga aldaw a pannanganmo." (TBNDB) 


VITi uleg ti kasikapan nga animal nga 
inaramid ni Yahweh a Dios. Sinaludsod ti uleg 
iti babai, 

"Agpayso kadi nga imbaga ti Dios a dikay 
mangan iti bunga ti uray ania a kayo iti 
minuyongan?" 

v2 "Mabalinmi ti mangan iti bunga ti uray ania 
a kayo iti minuyongan," insungbat ti babai. 

v3 "Ngem saanmi a mabalin a kanen ti bunga ti 
kayo nga adda iti tengnga. No mangankami 
kano iti bungana wenno uray sagidenmi la 
koma, mataykami." 

v4 "Saan a pudno dayta," kinuna ti uleg. 
"Saankayo a matay! v5Kasta ti sao ti Dios ta 
ammona a no mangankayo iti bunga ti kayo, 
maaddaankayto iti pannakaawat. Agbalinkayto 
a kas iti Dios ket maammoanyonto no ania ti 
naimbag ken ti dakes." 

v6Nakita ti babai a napintas ti kayo ken 
impapanna a nasayaat a kanen ti bungana. 
"Nagsayaat ket ngatan ti agbalin a masirib!" 
kinunana iti nakemna. Nangpuros iti 
sumagmamano a bunga ti kayo sa nangan. 
Inikkanna met ti asawana ket nangan ti lalaki. 
v7 Apaman a nakapanganda, naaddaanda iti 
pannakaawat ket nabigbigda a lamolamoda. Iti 
kasta, namagsasaipda kadagiti bulong ti kayo 
nga igos a pinangabbongda iti bagida. 

(TBNDB) 


12 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Ano Ang Kasalanan? 


Sin - Kasalanan - apaptia 


apaptia, -ag, 1 (from 2 aorist Auapteiv, as daotvyia from d4aowyew), a failing to hit the mark (see 
auaptavo). In Greek writings (from Aeschylus and Thucydides down). 

Ist, an error of the understanding (cf. Ackermann, Das Christl. im Plato, p. 59 Anm. 3 (English 
translation (S. R. Asbury, 1861), p. 57 n. 99)). 2nd, a bad action, evil deed. 

In the N. T. always in an ethical sense, and...- Thayer's Greek Dictionary 





Roma 3:23 

v23yamang ang lahat ay nagkasala, at hindi v23Nagbasol amin a tattao ket agkurangda 
nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos: iti kinadayag ti Dios. 

(ABAB) (TBNDB) 

I John 3:4 

v4 Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa 4Ngem ti siasinoman nga agbasol, 
kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan salungasingenna ti linteg ti Dios, agsipud ta 
ay paglabag sa kautusan. ti basol ket panagsalungasing iti linteg. 
(MBB 2nd Ed.) (TBNDB) 


V. Namatay Ba Sila Adan At Eba Matapos Kumain? 


Ano Ang Kamatayan? 
DEATH 
THANATOS NT:2288, "death," is used in Scripture of: 
(a) the separation of the soul (the spiritual part of man) from the body (the material part), the latter 
ceasing to function and turning to dust, e. g., John 11:13, Heb 2:15, 5:7, 7:23. In Heb 9:15, the KJV, 
"by means of death" is inadequate, the RV, "a death having taken place" is in keeping with the subject. 


In Rev 13:3,12, the RV, "death-stroke" (KJV, "deadly wound") is, lit., "the stroke of death": 

(b) the separation of man from God: Adam died on the day he disobeyed God, Gen 2:17, and hence 
all mankind are born in the same spiritual condition, Rom 5:12,14,17,21, from which, however, those 
who believe in Christ are delivered, John 5:24, 1 John 3:14... 


(Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, Copyright (c)1985, Thomas Nelson Publishers) 





13 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Isaiah 59:1-2 


vINarito, ang kamay ng Panginoon ay vIDiyo ipagarup a nakapuy ti Apo a 

hindi maikli na di makapagligtas, mangisalakan kadakayo wenno tuleng a di 

ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na makangngeg iti asugyo. 

ito'y di makarinig. 

v2Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga 

kasamaan kayo at ang inyong Diyos, v2Ngem nayadayokayo iti Dios gapu kadagiti 
at ang inyong mga kasalanan ay siyang basbasolyo, isut' gapuna a dinakay ipangag 
nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, tunggal agdaydayawkayo kenkuana. 

anupa't siya'y hindi nakikinig. (ABAB) (TBNDB) 


KAMATAYANG ESPIRITUAL 


(ISAIAH 59:1-2: EPH. 2:1, COL.1:215 I TIM.5:6) 


MAKASALANAN 





ROMANS 6:23: ICOR. 6:9-10: GAL.5:19-21, REV. 20:12-15, 21:8 


14 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


VI. Paano Maibabalik Ang Dati Nating Relasyon Sa Diyos? 


Roma 6:23 

v23Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan v23Ta patay ti supapak ti basol. Ngem biag 
ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos nga agnanayon ti isagut ti Dios gapu iti 

na walang bayad ay buhay na walang pannakikaykaysatayo ken ni Cristo Jesus 
hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon nga Apotayo. (TBNDB) 


natin. (ABAB) 


JESUS IS THE WAY , THE TRUTH , AND THE LIFE 
(John 14:6) 


JESUS CH RIST 





Pangwakas: 

1. Nais mo bang maibalik ang magandang relasyon mo sa Diyos? 
2. Isaulo ang Roma 6:23 

3. Susunod Na aralin “Cain At Abel” 


15 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


ADAM AND EVE DRIVEN OUT OF EDEN 


And he plan at the east of the Garden of Laden Cherulkima, and a Naming eword mhid 
turned every way, t0 keep the way of the tree nf ate... CeresaI: ZA] 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 





16 


Cain At Abel 


(3'! Lesson) 


Mga Layon: 


1. Ipaalam ang kasaysayan nina Cain at Abel. 


2. Ipaunawa ang aral na nakapaloob sa kasaysayan ng dalawang magkapatid. 
3. Ipaliwanag ang Tunay at Di-Tunay na pagsamba. 
4. Hikayatin magkaroon ng Tunay na pananambahan. 


L Sino Sina Cain At Abel? 

Genesis 4:1-8 

vISinipingan ni Adan ang kanyang asawa at 
ito'y nagdalang-tao. Nang isilang ang 
kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni 
Eva: "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa 
tulong ni Yahweh." Kaya Cain ang 
ipinangalan niya rito. v2Sinundan si Cain ng 
isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang 
ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain 
naman ay naging magsasaka. v3Dumating 
ang panahon na si Cain ay naghandog kay 
Yahweh ng ani niya sa bukid. v4Kinuha 
naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng 
kanyang kawan. Pinatay niya ito at 
inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si 
Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa 
kanyang handog, v5ngunit hindi niya 
kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil 
dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa 
tindi ng galit. v6Kaya't sinabi ni Yahweh, 
"Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit 
ganyan ang mukha mo? v7Kung mabuti ang 
ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung 
masama naman, ang kasalana'y tulad ng 
mabangis na hayop na laging nag-aabang 
upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. 
Kaya't kailangang mapaglabanan mo ito." 
v8Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang 
kapatid, "Abel, pumunta tayo sa bukid." 
Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa 
bukid ay pinatay ni Cain si Abel. 

(MBB 2nd ed.) 


vIKinaidda ni Adan ni Eva nga asawana ket 
nagsikog ti babai. Nangipasngay iti lalaki 
ket kinunana, "Babaen iti tulong ti Apo, 
naaddaanak iti anak." Iti kasta, 
pinanaganamna iti Cain. v2Iti saan a 
nabayag, nangipasngay iti sabali nga anak a 
lalaki, ni Abel. Nagbalin ni Abel nga 
agpaspastor, ngem nagbalin a mamnalon ni 
Cain. 

v3Naglabas ti tiempo. Nangala ni Cain 
kadagiti apitna ket indatagna a kas daton ken 
ni Yahweh. v4Inmnala ni Abel ti inauna nga 
anak ti maysa kadagiti karnerona. Pinartina 
sana indaton dagiti kasayaatan a paset. 
Naragsakan ni Yahweh ken ni Abel ken iti 
datonna v5ngem linaksidna ni Cain ken ti 
datonna. Kasta unay ti pungtot ni Cain ket 
uray la nagrupanget. v6Kinuna ni Yahweh 
ken ni Cain, "Apay nga agpungtotka? Apay 
a kasta ti rupam? v7No naimbag ti 
inaramidmo, umis-isemka koma. Ngem 
gapu ta nagaramidka iti dakes, mayarig ti 
basol iti demonio nga agur-uray a 
mangkemmeg kenka. Kayatnaka nga 
iturayan ngem masapul a parmekem." 
v8Kinuna ni Cain ken ni kabsatna nga Abel, 
"Intan agpassiar idiay away! "c Idi addada iti 
away, dinuklos ni Cain ti kabsatna ket 
pinatayna. (TBNDB) 


17 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


RELIGION , n. relij'on. [L. religio, from religo, to bind anew: re and ligo,to bind. 
This word seems originally to have signified an oath or vow to the gods, or the 


obligation of such an oath or vow, which was held very sacred by the Romans.] 


American Dictionary Of English Dictionary By Noah Webster 





II. Bakit Naging Katanggap-tanggap Ang Handog Ni Abel? 


Hebreo 11:4 

v4Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si 
Abel ay nag-alay ng mas mabuting 
handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya 
naman, si Abel ay kinilalang matuwid 
nang tanggapin ng Diyos ang kanyang 
handog. Kahit patay na siya, nagsasalita 
pa siya sa pamamagitan ng kanyang 
pananampalataya sa Diyos. (MBB 2nd Ed.) 


A. Ano Ang Pananampalataya? 
Hebreo 11:1 

vl Ang pananampalataya ay pagtitiwala 
na mangyayari ang ating mga inaasahan, 
at katiyakan tungkol sa mga bagay na 
hindi nakikita. (MBB 2nd Ed.) 


B. Gaano Kahalaga Ang Pananampalataya? 


Hebreo 11:2, 6 

v2Kinalugdan ng Diyos ang mga tao 
noong una dahil sa kanilang 
pananampalataya sa kanya. 


v6Kung hindi tayo sumasampalataya sa 
Diyos, hindi natin siya mabibigyang 
kaluguran, sapagkat ang sinumang 
lumalapit sa Diyos ay dapat 
sumampalatayang may Diyos na 
nagbibigay ng gantimpala sa mga 
nananalig sa kanya. (MBB 2nd Ed.) 


V4Gapu ta adda pammati ni Abel, 
nangipaay iti Dios iti nasaysayaat a daton 
ngem ti daton ni Cain. Babaen iti 
pammatina, nagun-odna ti yaanamong ti 
Dios kas nalinteg a tao agsipud ta inawat 
ti Dios dagiti sagutna. Gapu iti pammati 
ni Abel, agsasao pay laeng uray no 
natayen. (TBNDB) 


vINo adda pammatitayo, ditay agduadua 
a pumudno dagiti namnamaentayo ket 
natalgedtayo nga adda dagiti bambanag a 
ditay makita. (TBNDB) 


v2Gapu iti pammati, nagun-od dagiti 
tattao idi un-unana ti yaanamong ti Dios 
kadakuada. 


v6Ngem no awan ti pammati, saan a 
mabalin a maparagsak ti Dios. Ta no 
umasidegka iti Dios, masapul a patiem 
nga adda Dios a manggunggona kadagiti 
agsapul kenkuana. (TBNDB) 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


18 


C. Saan Nagmumula Ang Tunay Na Pananampalataya? 


Roma 10:17 

v17Kaya ang pananampalataya ay 
nanggagaling sa pakikinig, at ang 
pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni 
Cristo. (ABAB) 


v17Iti casta, ti pammati agtaud iti 
panagdengngeg, ket ti panangdengngeg 
agtaud gapu iti sao ni Cristo. (TSB) 


TIL. Ano Ang Pagsambang Hindi Katanggap-tanggap Sa Diyos? 


Mark 7:6-9 

v6Sinagot sila ni Jesus, 

"Mga “mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni 
Isaias tungkol sa inyo, nang kanyang 
isulat, 'Ang paggalang sa akin ng bayang 
ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa 
bibig at hindi sa puso bumubukal. 

v7 Walang kabuluhan ang kanilang 
pagsamba,sapagkat itinuturo nilang 

galing sa Diyos ang kanilang mga utos.' 
v8 Winawalang-kabuluhan ninyo ang utos 
ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga 
katuruan ng tao." 

v9Sinabi pa ni Jesus, "Ang gagaling 
ninyo! Para lamang masunod ang inyong 
mga tradisyon, pinapawalang-bisa ninyo 
ang utos ng Diyos! (MBB 2nd Ed.) 


#mapag-imbabaw (AB) 


Pangwakas: 


v6Insungbat ni Jesus, "Pudno unay ti 
impadto ni Isaias maipapan kadakayo! 
Aginsisingpetkayo kas insuratna, 

'Dagitoy a tattao,' kuna ti Dios, 

'kunkunada a dayawendak babaen 

kadagiti bibigda. Ngem adayo kaniak ti 
pusoda. 

v7 Awan serbi ti panagdaydayawda 

kaniak, gapu ta isursuroda dagiti annuroten 
nga inaramid ti taoa kasla ketdin bukodko a 
linteg.' v8 "Binaybay-anyon ti bilin ti Dios ket 
dagiti pannursuro ti tao ti 
tungtungpalenyo." 

v9Ket intuloyna, "Nagsayaat ketdin ti 
panangilaksidyo iti bilin ti Dios tapno 
mataginayon dagiti pannursuro a 

tinawidyo. (TBNDB) 


1. Ano Ang Mas Mahalaga Sa Iyo Tradisyon O Utos Ng Diyos? Turo Ng Tao O 785BBautusan Ng Diyos? 


2. Memory Verse: Juan 4:24 
3. Next Lesson: “ Si Noe At Ang Malaking Baha” 


19 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Si Noe At Ang Malaking Baha 


(4 Lesson) 


Mga Layunin: 


1. Ibahagi ang kasaysayan ni Noe at ang unang Paghuhukom 


2. Ipakita ang reaksyon ng Diyos sa Kasalanan. 


3. Ipaunawa ang mga aral sa panahon ni Noe ukol sa Paghuhukom at Pagliligtas 
4. Ipaalam ang Kautusan at Tipan ng Diyos Kay Noe at sa kanyang pamilya. 


I. Ano Ang Mga Kalagayan Sa Panahon Ni Noe? 


Genesis 6:1, 5-7 
1 Nagsimulang dumami ang mga tao sa balat 
ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. 


SNakita ng Panginoon na napakasama na ng 
tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag- 
1isip ng kanyang puso ay palagi na lamang 
masama. 

6Nalungkot ang Panginoon na kanyang 
nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang 
kanyang puso. 

7Kaya't sinabi ng Panginoon, "Lilipulin ko 
ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa--- 
ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang 
mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y 
nalulungkot na nilalang ko sila." (ABAB) 


] Napuskolen dagiti tattao iti daga iti dayta a 
panawen. Adun dagiti nayanak a babbai. 


5SNakita ni Yahweh a nalabesen ti kinadakes 
dagiti tattao iti daga ket bin-ig a kinadakes ti 
pampanunotenda. 

6Nagbabawi iti panangaramidna kadakuada 
ken ti panangisaadna kadakuada iti daga. 
7Kinuna ni Yahweh, "Pukawek dagitoy a 
tattao a pinarsuak, dagiti animal ken dagiti 
tumatayab. Agbabawiak a nangaramid 
kadakuada." 

(TBNDB) 


II. Ano Ang Mga Magagandang Katangian Ni Noe? 


Genesis 6:8-10 

8Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa 
paningin ng Panginoon. 

9Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking 
matuwid at walang kapintasan noong 
kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na 
kasama ng Diyos. 

10Nagkaanak si Noe ng tatlong lalaki: sina 
Sem, Ham, at Jafet. (ABAB) 


v8Ngem ni Noe nasaracanmna ti parabur 
cadagiti mata ni Jehova. 

v0Dagitoy dagiti caputotan ni Noe. Ni Noe 
isu idi lalaki a nalinteg ken naananay 
cadagiti caputotanna: 

nakipagna ni Noe iti Dios. 

v10Ket pinutot ni Noe ti tallo nga annac a 
lallaki, ni Sem, ni Cam, ken ni Jafet. (TSB) 


20 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


TIL. Ano Ang Inutos Ng Diyos Kay Noe Upang Maligtas? 


Genesis 6:13-16 

13At sinabi ng Diyos kay Noe, "Ipinasiya ko 
nang wakasan ang lahat ng laman sapagkat 
ang lupa ay napuno ng karahasan nila. 
Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng 
lupa. 14Gumawa ka ng isang daong na yari 
sa kahoy na gofer. Gumawa ka ng mga silid 
sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa 
loob at labas. 15Gagawin mo ito sa ganitong 
paraan: ang haba ng sasakyan ay tatlong 
daang siko, ang luwang ay limampung siko, 
at ang taas ay tatlumpung siko. 

16Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan 
at tapusin mo ito ng isang siko sa dakong 
itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan 
sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito na 
may una, ikalawa at ikatlong palapag. (ABAB) 


IV. Paano Tumugon Si Noe Sa Utos Ng Diyos? 


Genesis 6:22 

22Gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya 
ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng 
Diyos. (ABAB) 


Genesis 7:5 
SAt ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng 
iniutos sa kanya ng Panginoon. (MBB2nd) 


.#Anong uri ng pananampalataya mayroon si Noe? 


13Kinuna ti Dios ken ni Noe, "Inkeddengko 
a pukawen ti amin a tattao. Aglablabesen ti 
kinaranggas iti lubong gapu iti dakes nga 
aramidda. Dadaelek ida a mamimpinsan ken 
ti lubong. 14Mangalaka kadagiti tarikayo a 
sedro ket mangaramidka iti dakkel a daong 
nga addaan kadagiti kuarto. Pastaam iti 
alketran iti uneg ken iti ruar. 15Aramidem a 
133 a metro ti kaatiddog, 22 a metro ti 
kaakaba ken 13 a metro ti kangatona. 
16Ikkam iti atep nga 44 a sentimetro ti 
ngatngatoanna kadagiti diding. Aramidem a 
tallo a kadsaaran ket ikkam iti ridaw ti 
sikigan. (TBNDB) 


22Inaramid amin ni Noe ti imbilin ti Dios 
kenkuana. 
(TSB) 


5Ket inaramid ni Noe ti amin nga imbilin ni 
Yahweh. (ZBNDB) 


Pananampalataya Ni Noe Ayon Sa Bagong Tipan 
Hebreo 11:7 
v7Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, 
dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan, na sa 
pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa 


pananampalataya. (Ang Biblia) 


v7Gapu iti pammati ni Noe, idi a binalacadan ti Dios: iti maipapan cadagiti banbanag a di pay makita 
idi, natignay iti siraraem a panagbuteng, nangisagana ti maysa a daong a pacaisalacanan ti balayna: 
ket gapu iti daytoy, binabalawna ti lubong, ket isu naaramid a nagtawid iti kinalinteg a mayannurot iti 


pammati. (TSB) 





21 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


V. Paano Naganap Ang Malaking Baha? 
Genesis 7:10-12,15-24 

10Pagkaraan ng pitong araw, ang tubig ng 
baha ay umapaw sa lupa. 

1 1Sa ikaanimnaraang taon ng buhay ni Noe, 
sa ikalabimpitong araw ng ikalawang 
buwan, nang araw na iyon, umapaw ang 
lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman, 
at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. 
12Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 
apatnapung araw at apatnapung gabi. (ABAB) 


15Sila'y sumakay sa daong, kasama ni Noe, 
dala-dalawa ang lahat ng hayop na may 
hininga ng buhay. 16 Ang mga sumakay ay 
lalaki at babae ng lahat ng laman, pumasok 
sila gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos. At 
siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. 


17Tumagal ang baha ng apatnapung araw sa 
ibabaw ng lupa. Lumaki ang tubig at 
lumutang ang daong, at ito'y tumaas sa 
ibabaw ng lupa. 18Dumagsa ang tubig at 
lumaki nang husto sa ibabaw ng lupa, at 
lumutang ang daong sa ibabaw ng tubig. 
19At dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa 
at inapawan ang lahat ng matataas na mga 
bundok na nasa silong ng langit. 

20Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa 
taas na labinlimang siko. 


21At namatay ang lahat ng laman na 
gumagalaw sa ibabaw ng lupa: ang mga 
ibon, mga maamong hayop, mga mailap na 
hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng 
lupa, at lahat ng tao. 

22Ang bawat may hininga ng buhay sa 
kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay 
namatay. 23 Namatay ang bawat may buhay 
na nasa ibabaw ng lupa: ang tao, hayop, ang 
mga gumagapang, at ang mga ibon sa 
himpapawid. Sila'y nalipol sa lupa. Tanging 
si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang 
nalabi. 24Tumagal ang tubig sa ibabaw ng 
lupa ng isandaan at limampung araw. (ABAB) 


10Dimteng ti layus kalpasan ti pito nga 
aldaw. 

11Agtawenen ni Noe iti 600. Iti maika-17 
nga aldaw ti maikadua a bulan, pimsuak ti 
amin nga ubbog ti dakkel a taaw iti uneg ti 
daga, naluktan dagiti amin a pagruaran ti 
danum ti tangatang 12ket nagtudo iti unos ti 
40 nga aldaw ken rabii. (TBND) 


15Kas imbilin ti Dios, sangapagassawaan ti 
tunggal kita ti sibibiag a parsua ti inkuyog ni 
Noe iti daong. 

16Kalpasanna, rinikpan ni Yahweh ti 
ruangan ti daong. 


17Uppat a pulo nga aldaw a nagpaut ti 
layus. Dimmakkel ti danum agingga a 
timpaw ti daong. 

181di umadalem nga umadalem, nayan-anud 
ti daong. 

19Nagtultuloy a dimmakkel ti danum 
agingga a natinep dagiti kangatoan a bantay. 
20Immadalem nga immadalem ket 
ngimmato ti danum iti pito a metro iti labes 
ti tuktok dagiti bantay. 


21Natay amin a nabiag iti rabaw ti daga--- 
dagiti tumatayab, dagiti animal ken amin a 
tattao. 

22Natay amin nga adda angesna ditoy daga. 
23Pinukaw ni Yahweh ti amin a sibibiag 
ditoy daga---tao, animal ken tumatayab, 
malaksid ni Noe ken dagiti kakaduana iti 
daong. 

24Saan a nagimbaas ti danum iti uneg ti 150 
nga aldaw (TBNDB) 


22 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


VI. Pakikipagtipan O Kasunduan Ng Diyos Sa Buong Pamilya Ni Noe 


Genesis 9:1-7 

VISi Noe at ang kanyang mga anak ay 
binasbasan ng Diyos: "Magkaroon kayo ng 
maraming anak at punuin ninyo ng inyong 
supling ang buong daigdig. v2Matatakot sa 
inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang 
lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. 
Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng 
inyong kapangyarihan. v3Gaya ng mga 
halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng 
mga ito'y maaari na ninyong kainin. v4Huwag 
lamang ninyong kakainin ang karneng hindi 
inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang 
buhay. vJ Mananagot ang sinumang papatay sa 
inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin 
ko ang sinumang taong papatay ng kanyang 
kapwa. 

v6Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, 
buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, 
sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y 
nilikha. 

v7 "Magkaroon nga kayo ng maraming anak 
upang manirahan sila sa buong daigdig." 
(MBB2nd) 


vIBinendisionan ti Dios ni Noe ken dagiti 
annakna. Kinunana, "Aganakkayo iti adu 
tapno agwaras dagiti kaputotanyo iti amin a 
paset ti daga. 

v2Kabutengdakayto dagiti amin nga animal, 
tumatayab ken ikan. Mayawatda amin iti 
turayyo. 

v3lta, mabalinyo a kanen dagitoy, kasta met 
dagiti nalangto a mula. Itedko amin dagitoy a 
taraonyo. 

v4 Adda laeng banag a saanyo a kanen---ti 
karne nga adda pay laeng darana, ngamin, ti 
biag adda iti dara. 

V3No adda mangpatay iti tao, patayek met, 
uray ti animal. Patayek met ti siasinoman a 
mangpatay iti padana a tao. v6Siasinoman a 
mangpatay iti tao, patayento met ti padana a 
tao. Ngamin, naaramid ti tao a kaasping ti 
Dios. 

v7 "Masapul nga adu ti annakyo tapno 
agnaedto dagiti kaputotanyo iti amin a paset ti 
daga." (TBNDB) 


Noahide Laws 


“Through a careful analysis of the Torah text along with the oral tradition, 
Jewish tradition teaches that there are seven universal laws, commonly known 
as the Noahide Laws, that were commanded of the sons of Noah and are now 

incumbent on all humankind. These seven laws aren 't listed in the Written 

Torah, they 're named and elucidated in the Talmud. They are as follows: 

1. Idolatry is forbidden. 
2. Incestuous and adulterous relations are forbidden. 
3. Murder is forbidden. 
4. Cursing the name of God is forbidden. 
5. Theft is forbidden. 
6. Eating the flesh of a living animal is forbidden. 


7, Mankind is commanded to establish courts of justice.” 


(Torah for Dummies by Arthur Kurzweil ) 


3 


23 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Genesis 9:8-17 

v8Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang 
mga anak, v9 "Ako'y nakikipagtipan sa inyo 
ngayon, pati na sa inyong magiging mga 
anak, v10gayon din sa lahat ng mga bagay na 
may buhay sa paligid ninyo---sa mga ibon, 
pati sa maaamo't maiilap na hayop na kasama 
ninyo sa barko. v1 1Ito ang aking 
pakikipagtipan sa inyo: Kailanma'y hindi ko 
na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat 
ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw 
sa daigdig." v12Sinabi pa ng Diyos, "Ito ang 
magiging palatandaan ng walang hanggang 
tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng 
hayop: v13Palilitawin ko sa mga ulap ang 
aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda 
ng aking pakikipagtipan sa inyo. v14Tuwing 
magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, 
v13aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo 
at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa 
baha ang lahat ng may buhay. v1 6Tuwing 
lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang 
hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa 
lahat ng may buhay sa balat ng lupa." 

v17At sinabi ng Diyos kay Noe, "Ito ang 
tanda ng aking pangako sa lahat ng 
nabubuhay sa lupa." (MBB2nd) 





v8Kinuna ti Dios ken ni Noe ken kadagiti 
annakna, v9 "Ita, makitulagakon kadakayo ken 
kadagiti kaputotanyo v10ken kadagiti amin 
nga adda biagna---amin a tumatayab, ken 
amin nga animal---amin a kinaduam a 
rimmuar iti daong. v1 1 Daytoy ti 
pagtutulagantayo: Ikarik a saankonton a 
pukawen ti amin a sibibiag---awanton ti layus 
a mangdadael iti daga. v12Kas pakakitaan iti 
agnanayon a tulagko kadakayo ken iti amin 
nga adda biagna, v1 3ikabilko ti bullalayawko 
iti ulep. Daytoy ti tanda ti pannakitulagko iti 
lubong. v14Tunggal adda ulep iti tangatang 
ket agparang ti bullalayaw, v1 5laglagipekto ti 
karik kadakayo ken kadagiti animal nga 
awanton ti layus a mangpukaw kadagiti amin 
a parsua. v1 6No agparang ti bullalayaw iti 
ulep, makitakto ket malagipko ti agnanayon a 
pannakitulagko kadagiti amin a sibibiag a 
parsua iti daga." 

v17Kinuna ti Dios ken ni Noe, "Daytoy ti 
pagilasinan ti tulagko kadagiti amin a sibibiag 
a parsua." (TBNDB) 


“Ang Dios Ay Nakipagtipan o Nakipagkasundo Kay Noe 
Tatlong Pangunahing Elemento Ng Pakikipagtipan Ng Dios: 


1. Kautusan 
2. Pangako 
3. Tanda (Bahaghari) 


24 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


THE DOVE SENT HORTH HEOM THE AKK 


Are tw diver arw 1 KC kan in tho reneg ang bk, In ber mouth was an elir 
heat plucht off, so Noah kaaw that the waters mera akbatad From off the cath 
Genesb ID (919) 





“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


o 


Araw Ng Paghuhukom 


(5? Lesson) 


Mga Layon: 


1. Ikumpara ang mga pangyayari sa panahon ni Noe at sa panahon natin ngayon 
2. Ipakita ang mga pagkakatugma ng mga paghuhukom at pagliligtas na ginagawa ng Diyos 
3. Hikayating tanggapin ang Panginoon Jesus bilang natatanging paraan ng Kalitasan 


I. Ano Ang Maaaring Mangyari Sa Araw Ng Paghuhukom? 


2 Pedro 3:5-7:10-11 

v5Walang halaga sa kanila ang katotohanang 
ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa 
pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang 
lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. 
v6Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang 
daigdig nang panahong iyon. v/Sa pamamagitan 
din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit 
at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng 
Araw ng Paghuhukom at pagpaparusa sa 
masasama... 

v10Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating 
tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, 
ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay 
ng isang malakas na ugong. Matutupok ang 
araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang 
lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala.a 
VIIAt dahil ganito ang magiging wakas ng 
lahat ng bagay, mamuhay kayo nang may 
kabanalan at sikapin ninyong maging maka- 
Diyos. (MBB 2" Ed.) 


2 Tesalonica 1:7-9 

v/Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang 
kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong 
Jesus mula sa langit kasama ang kanyang mga 
makapangyarihang anghel. v8Darating siya sa 
gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan 
ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi 
sumunod sa Magandang Balita ng ating 
Panginoong Jesus. v9 Ang parusa sa kanila ay 
walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay 
sila sa Panginoon at sa (dakila niyang 
kapangyarihan. (MBB 2" Ed.) 


v5Saanda a bigbigen ti kinapudno nga idi un- 
unana, nagbilin ti Dios ket timmaud ti langit ken 
ti daga. Naparsua ti daga manipud iti danum ken 
babaen iti danum. v6Ket ti danum met laeng, 
wen, daydi Layus, ti nangdadael iti daan a 
lubong. v7Ngem babaen iti isu met laeng a sao ti 
Dios, mataginayon ti agdama a langit ken daga 
tapno dadaelento ti apuy. Ta mapuorandanto 
inton dumteng dayta nga aldaw a pannakaukom 
ken B8pannakadadael dagiti. awanan-dios 
vi0Dumtengto ti Aldaw ti Apo a di 
mapakpakadaan, kas iti yaay ti mannanakaw. Iti 
dayta nga Aldaw, agpukawto dagiti langlangit a 
kagiddan ti napigsa a daranudor, ket matunaw 
iti apuy ti init, bulan ken dagiti bituen ket 
awanton ti daga ken amin a linaomna. 
vilYantangay ta kastoy ti pannakadadaelto 
dagitoy, ania ngarud a kita ti tao tti 
pagbalinanyo? Masapul nga idatonyo ti bagiyo 
iti Dios ket agbiagkay a nasantoan. (TBNDB) 


v7Pagin-awaennakayto nga agsagsagaba, ket 
kastanto met kadakami. Aramidennanto daytoy 
inton agparang ni Apo Jesus nga aggapu sadi 
langit, a kaduana dagiti mannakabalin nga 
anghelesna. v8Babaen iti gumilgil-ayab nga 
apuy, dusaennanto dagiti di mangbigbig iti Dios 
ken dagiti di agtulnog iti Naimbag a Damag 
maipapan ken ni  Apotayo a Jesus. 
v9Madusadanto iti agnanayon a pannakadadael, 
ket maisinadanto iti sangoanan ti Apo ken iti 
dayag ti pannakabalinna. (ZBNDB) 


26 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Ilan Pang Mga Babala Patungkol Sa Araw Ng Paghuhukom? 


Mateo 24:36-39 

v36 "Ngunit walang nakakaalam ng araw 
at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga 
anghel sa langit o maging ang Anak man. 
Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. 
v37Ang pagdating ng Anak ng Tao ay 
tulad sa pagdating ng baha noong 
panahon ni Noe. v38Nang mga araw na 
iyon, bago bumaha, ang mga tao'y 
nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipagasawa 
hanggang sa pumasok si Noe sa 

barko. v39Hindi nila namamalayan ang 
nangyayari hanggang sa dumating ang 
baha at tinangay silang lahat. Gayundin 
ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng 
Tao. (MBB 2nd Ed.) 


2 Tesalonica 2:9-12 

v9Paglitaw ng Suwail, taglay niya ang 
kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat 
ng uri ng mapanlinlang na mga himala at 
kababalaghan. v10Gagamit siya ng lahat ng uri 
ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga 
taong ayaw umibig sa katotohanan na 
makakapagligtas sana sa kanila. v1 1Dahil ayaw 
nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng 
Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng 
kamalian at maniwala sa kasinungalingan. 
vIZSa gayon, mapaparusahan ang lahat ng 
pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa 
katotohanan. (MBB 2 Ed.) 


v36"Ngem no maipapan iti idadateng 
dayta nga aldaw ken oras, awan ti 
makaammo---uray dagiti angheles sadi 
langit wenno ti Anak. Ti laeng Ama ti 
makaammo. v37Kas iti napasamak idi 
tiempo ni Noe, kastanto met ti 
mapasamak inton umay ti Anak ti Tao. 
v38Kas kadagidi aldaw sakbay ti Layus, 
nangnangan, nagiinum ken nagaassawa 
dagiti tattao, agingga iti iseserrek ni Noe 
iti daong. v39Dida ammo ti 
mapaspasamak agingga idi umay ti Layus 
a nangyanud kadakuada amin. Kastanto 
met ti mapasamak inton umay ti Anak ti 
Tao. (TBNDB) 


v9Umayto ti Managdakdakes nga addaan iti 
pannakabalin ni Satanas. Agaramidto kadagiti 
amin a kita ti milagro ken kadagiti makaallilaw a 
pagilasinan ken datdatlag. v10Aramatennanto ti 
amin a kita ti dakes a pangallilaw kadagiti 
mapukaw. Mapukawdanto ta dida inawat ken 
impatpateg ti kinapudno a makaisalakan koma 
kadakuada. v11Daytoy ti gapuna a ti Dios 
ibaonna ti pannakabalin ti biddut nga agtrabaho 
kadakuada tapno patienda ti ulbod. 
vIZAgbanagto a maukom dagiti amin a di 
namati iti kinapudno, ta ad-adda nga inayatda ti 
basol. (TBNDB) 


III. Paano Makakaiwas Sa Kahatulan / Kaparusahang ito ? 


Roma 8:1 

vINgayon nga'y wala nang kahatulan sa mga 
na kay Cristo Jesus. (ABAB) 

viKaya nga, hindi na hahatulang maparusahan 
ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo 
Jesus. (MBB 2! Ed.) 


Pangwakas: 


v1 Awan ngarud ita ti aniaman a pannacadusa a 
maipaay cadagiti adda ken Cristo Jesus, (T'SB) 
vINgarud, saan a masentensiaan a madusa 
dagiti agbibiag ken ni Cristo Jesus. (TBNDB) 


1. Handa ka ba sa babala tungkol sa araw ng Paghuhukom? 


2. Memory verse: Roma 8:1 
3. Susunod na aralin: Ang Tore Ng Babel 


2T 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Tore Ng Babel 


(6T Lesson) 


Mga Layon: 
1. Ibahagi ang kasaysayan ng Tore ng Babel. 


2. Ipaalam ang epekto nito sa palaganap ng poleteyismo. 


I. Ang Tore Ng Babel. 


Genesis 11:1-9 

vINoon, ang buong lupa ay iisa ang wika at 
magkakatulad ang salita. 

v2Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo 
sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar, at 
sila'y tumira doon. 

v3At sinabi nila sa isa't isa, "Halikayo! Tayo'y 
gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti." At 
ang kanilang bato ay tisa at alkitran ang kanilang 
semento. 

v4Sinabi nila, "Halikayo! Magtayo tayo ng isang 
lunsod at isang tore na ang taluktok nito ay 
hanggang sa langit, at gumawa tayo ng pangalan 
para sa ating mga sarili, baka tayo magkawatak- 
watak sa ibabaw ng buong lupa." 

v5Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang 
lunsod at ang tore na itinayo ng mga anak ng mga 
tao. 

v6At sinabi ng Panginoon, "Tingnan ninyo, sila'y 
lisang bayan at may isang wika, at ito ay pasimula 
pa lamang ng kanilang gagawin, at ngayon, walang 
makakapigil sa anumang kanilang binabalak 
gawin. 

v7Halikayo! Tayo'y bumaba at ating guluhin ang 
kanilang wika, upang hindi nila maunawaan ang 
pananalita ng bawat isa." 

v8 Kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa 
ibabaw ng buong lupa, at huminto sila sa pagtatayo 
ng lunsod. 

v9Kaya't ang ipinangalan dito ay Babel, sapagkat 
doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong 
lupa, at mula roon ay ikinalat sila ng Panginoon sa 
ibabaw ng buong lupa. (ABAB) 


v1ldi un-unana, maymaysa ti lengguahe dagiti 
tattao iti entero a lubong ket agpapada dagiti sao 
nga usarenda. 

v2lti panagturongda iti daya, dimtengda iti maysa a 
daga iti Siniar ket nagnaedda sadiay. 
v3Nagtutulagda nga agaramid iti adu a ladrilio ket 
lutuenda a naimbag tapno tumangken. Ket 
naaddaanda kadagiti ladrilio a pagbangonda ken 
alketran a pannakasementoda. 

v4Kinunada, "Ita, mangbangontayo iti siudad nga 
addaan iti torre a dumanon idiay langit tapno 
agbalintayo a nalatak ket ditay masinasina iti 
entero a daga." 

v5Bimmaba ni Yahweh tapno kitaenna ti siudad 
ken ti torre a binangon dagitoy a tattao. 
v6Kinunana, "Sangsangkamaysa dagitoy a tattao 
ket maymaysa ti pagsasaoda. Pangrugian la daytoy 
ti panggepda nga aramiden. Kabaelandanton nga 
aramiden ti aniaman a kaykayatda. 

v7/Bumabatayo ket kirokiroentayo ti pagsasaoda 
tapno dida agkikinnaawatan." 

v8Iti kasta, inwaras ida ni Yahweh iti entero a daga 
ket naisardeng ti pannakabangon ti siudad. 
V9Napanaganan ti siudad iti Babel agsipud ta 
kinirokiro ni Yahweh ti pagsasao dagiti amin a 
tattao ket manipud sadiay, impamna ida iti 
nadumaduma a paset ti daga. (TBNDB) 


28 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


TI. Ano Ang Nangyari Sa Mga Bansa? 

IH Mga Hari 17:29 

v29Ngunit bawat bansa ay gumawa pa rin ng 
kanilang sariling mga diyos at inilagay sa 
matataas na dako na ginawa ng mga 
Samaritano, bawat bansa sa mga lunsod na 
kanilang tinitirhan, (4BAB) 


Roma 1:21-25 

v21 Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y 
hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni 
pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka- 
haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan 
kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. 
v22Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na 
sila'y mga hangal. v23Tinalikuran nila ang 
kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, 
at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga 
taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga 
hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na 
gumagapang. 

v24Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa 
kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa 
hindi na nila mapigil ang paggawa ng 
kahalayan sa isa't isa. V25 Ang katotohanan 
tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan 
nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at 
pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na 
ang lumikha, na siyang dapat papurihan 
magpakailanman! Amen. (MBB 2") 


v29Nupay casta ti tumunggal nacion 
nagaramid cadagiti didiosna met laeng, ket 
icabilna ida cadagiti balbalay cadagiti nangato 
a disdisso nga inaramid idi dagiti taga Samaria 
ti tumunggal nacion cadagiti il-ili a 
pagnaedanda idi. (TSB) 


v21 Ammoda ti Dios, ngem dida agdayaw 
wenno agyaman kenkuana kas maiparbeng. 
Nagbalin ketdi nga ubbaw ti 
panagpampanunotda ket sipnget ti linaon 
dagiti isipda. v22Kunkunada a mamasiribda, 
ngem maagda met. v23Saanda nga 
agdaydayaw iti Dios a di matay, ngem 
agdaydayawda ketdi kadagiti ladawan ti tao a 
matay wenno tumatayab wenno ayup wenno 
agkarkarayam a parsua. 

v24Gapu iti kasta a kinamaagda, binaybay-an 
ti Dios ida nga agaramid kadagiti narugit a 
tarigagay ti pusoda, ket nakababain ti ar- 
aramidenda iti maysa ken maysa. 
v23Tinallikudanda ti kinapudno maipapan iti 
Dios ket patienda ti kinaulbod. Agdayaw ken 
agserbida kadagiti pinarsua ti Dios a saan ketdi 
nga iti mismo a Namarsua a rumbeng a 
daydayawen iti agnanayon! Amen. 

(TBNDB) 


TIL. Ano Ang Pagsambang Hinahanap ng Diyos? 


Juan 4:23-24 

v23Subalit dumarating ang oras at ngayon na 
nga, na sasambahin ng mga tunay na 
sumasamba ang Ama sa espiritu at 
katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang 
gayong mga sumasamba sa kanya. 

v24 Ang Diyos ay espiritu, at ang mga 
sumasamba sa kanya ay kailangang sumamba 
sa espiritu at katotohanan." (ABAB.) 


v23 Ngem umasideg ti tiempo, ket 
dimtengen, a dagiti napaypayso nga 
agdaydayaw, daydayawendanto ti Ama iti 
espiritu ken kinapudno. Ta dagiti kakasta 
ti sapsapulen ti Ama nga agdayaw 
kenkuana. v24 Ti Dios ket Espiritu. 
garud, dagiti agdaydayaw kenkuana 
masapul nga agdaydayawda iti Espiritu 
ken kinapudno." (TBNDB) 


29 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


A. Ano Ang Pagsamba Sa Espiritu? 
Juan 4:24 

v24 Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat 
siyang sambahin sa espiritu at sa 
katotohanan. (MBB 2nd Ed.) 


Isaiah 42:8 

v8 Ako ang Panginoon, iyon ang aking 
pangalan, hindi ko ibibigay sa iba 

ang aking kaluwalhatian, o ang akin mang 
kapurihan sa mga larawang inanyuan. (ABAB.) 


v24 Ti Dios ket Espiritu. Ngarud, dagiti 
agdaydayaw kenkuana masapul nga 
agdaydayawda iti Espiritu ken 
kinapudno." (TBNDB) 


v8Siac ni Yahweh, dayta ti naganco, ket ti 
dayagco diacto ited iti sabali, ket diac met ited 


ti dayawco cadagiti kinitikitan a ladladawan. 
(TSB) 


B. Ano Ang Pagsambang Naaayon Sa Katotohanan? 


Juan 17:17 
v1 7Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang 
salita mo'y katotohanan. (AB.) 


Awit 119:160 

v160 Ang kabuuan ng iyong salita ay 
katotohanan, at bawat isa sa iyong matuwid 
na batas ay nananatili magpakailanman. (ABAB) 


Pangwakas: 


v1 7Pasantoem ida babaen iti kinapudno. 
Ti saom isut' pudno. (TBNDB) 


V160 Ti pacadagupan ti saom isu ti pudno, ket 
tunggal maysa cadagiti sililinteg a pagbilinam 
agnanayon. (TSB) 


1. Nais mo bang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at Katotohanan? 


2. Memory Verse Juan 4:24 
3. Next Lesson: Ang Patriarka: Si Abraham 


Oxford Bible Atlas : 


AA PENA FAN ANGANGS 


ES 
NG gng PA 


NG 





The Ziggurat of Ur, constructed towards the end of the 3"! millennium BCE by King Ur Nammu 


30 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Patriarka: 
Si Abraham 


(7th Lesson) 


Mga Layon: 


1. Isalaysay ang pagtawag, ang pagkapili, at mga pangako ng Diyos kay Abraham. 
2. Ipaalam ang layunin ng Diyos kay Abraham at sa kanyang Lahi. 
3. Ipaunawa ang kahalagahan ng layunin ng Diyos kay Abraham para sa lahat ng tao. 


1. Ang Pagpili, Pagtawag, at Pangako Ng Diyos Kay Abram. 


Genesis 12:1-7 

vISinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo 
ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at 
mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang 
ituturo ko sa iyo. v2Pararamihin ko ang iyong 
mga anak at apo at gagawin ko silang isang 
malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin 
kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay 
magiging pagpapala sa marami. 

v3Ang sa iyo'y magpapala ay aking 
pagpapalain,at ang sa iyo'y sumumpa ay aking 
susumpain,sa pamamagitan mo, lahat ng mga 
bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." 
v4Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, 
nilisan niya ang Haran noong siya'y pitumpu't 
limang taon. Sumama sa kanya si Lot. 
v5Isinama ni Abram ang kanyang asawang si 
Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala 
niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga 
kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos 
nito'y nagtungo sila sa Canaan. 

Pagdating nila roon, v6 nagtuloy si Abram sa 
isang banal na lugar sa Shekem, sa malaking 
puno ng Moreh. Noo'y naroon pa ang mga 
Cananeo. v7/Nagpakita kay Abram si Yahweh 
na nagsabi sa kanya, "Ito ang lupaing ibibigay 
ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng altar 
para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. 

(MBB 2nd Ed.) 


v1 Kinuna ni Yahweh ken ni Abram, "Panawam 
ti pagiliam, dagiti kabagiam ken amam ket inka 
iti daga nga ipakitakto kenka. 
v2Paraburankanto iti adu nga annak ken 
appoko ket agbalindanto a dakkel a pagilian. 
Bendisionankanto ket agdinamagto ti naganmo 
tapno mausar ti naganmo a pagbendision. 
v3"Bendisionakto dagiti mangbendision kenka, 
ngem ilunodkonto dagiti mangilunod kenka. 
Dawatento dagiti amin a nasion ditoy daga a 
bendisionak ida a kas iti panangbendisionko 
kenka." 

v4 Tinungpal ni Abram ti bilin ni Yahweh ket 
pimmanaw idiay Haran idi agtawen iti pitopulo 
ket lima. v5Inkuyogna ni Sarai nga asawana 
ken ni Lot a kaanakanna. Intugotna ti amin a 
sanikua a naurnongna ken amin a nagbalin a 
tagabuna idiay Haran ket nagluasda a napan iti 
daga ti Canaan. 

Idi dumtengda idiay Canaan, v6sinursor ni 
Abram ti daga agingga a dimmanon idiay 
Sikem nga ayan ti kayo a lugo ti More. 
(Kadagidi a tiempo, agnanaed pay laeng dagiti 
Cananco iti dayta a daga.) v/Nagparang ni 
Yahweh ken ni Abram ket kinunana kenkuana, 
"Daytoy ti daga nga itedko kadagiti 
kaputotam." Nangbangon sadiay ni Abram iti 
altar nga agpaay ken ni Yahweh a nagparang 
kenkuana. (TZBNDB) 


31 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Bakit Kailangang Umalis Ni Abraham Sa Kanyang Mga Kamag-anak? 
Joshua 24:2 


v2Sinabi niya, "Ito ang ipinapasabi sa inyo v2Kinuna ni Josue kadagiti amin a tattao, 
ni Yahweh, ang Diyos ng Israel: 'Noong "Daytoy ti kuna ti Apo a Dios ti Israel: 'Tdi 
una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan un-unana nga aldaw, nagnaed dagidi 
sa kabila ng Ilog Eufrates. Isa sa mga ito si kapuonanyo iti ballasiw ti karayan Eufrates 
Terah na ama ni Abraham at ni Nahor. ket nagdaydayawda kadagiti didiosen. 
Sumamba sila sa mga diyus-diyosan. Maysa kadakuada ni Tera nga ama da 
(MBB 2nd ed.) Abraham ken Nahor. 

(TBNDB) 


TIL. Ang Plano Ng Diyos At Misyon Ni Abraham? 

Genesis 18:17-19 

v17Sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim v17Kinuna ni Yahweh, "Diak ilimed ken ni 
kay Abraham ang aking gagawin, v18sapagkat | Abraham ti panggepko nga aramiden. 
pinili ko siya upang maging ama ng isang v18Agbalinto dagiti kaputotanna a 

malaki at makapangyarihang bansa. Sa naindaklan ken nabileg a nasion. 
pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa | Agdawatto dagiti amin a nasion ti lubong a 
daigdig ay aking pagpapalain. v19Pinili ko si bendisionak ida a kas iti 

Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi panangbendisionko kenkuana. v19Pinilik 


na sumunod sa aking mga utos, sa ni Abraham tapno ibilinna kadagiti lallaki 
pamamagitan ng paggawa ng matuwid at nga annakna ken dagiti kaputotanna a 
pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari tungpalendak ket agaramidda iti naimbag 
iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa ken nalinteg. No aramidenda daytoy, 
kanya." aramidek dagiti amin nga inkarik nga 
(MBB 2? Ed..) agpaay kenkuana." (TBNDB) 


# Layunin Ni Yahweh Para Kay Abraham 

1. Maging ama ng isang Malaki at Makapangyarihang Bansa. (v.18) 

2. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga Bansa sa daigdig Pagpapalain ni 
Yahweh. (18) 

3. “Turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa utos ng Panginoong Yahweh 

(Daan ng Panginoon (ABAB), 

a. sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at 
b. pagpapairal ng katarungan. (v.19) (MBB 2"? Ed.) 


“His (Abraham 's) importance to the Israel of the author's day consists in his teaching his descendants to go 
inthe "way of Yahweh" (a common term for the late religion of devotion to the law), practicing "what is 
Just and right." Here, too, Abraham is not the father of faith but the father of "righteousness and justice," 
that is, devout adherence to the law. This is the language of the postexilic period among those who 
identified religion ("the way of Yahweh") with the practice of righteousness and justice. This view is here 


traced back to Abraham, the last clause of Genesis 18:19 says expressly that observing the way of Yahweh and 
doing what is just and right is the necessary condition if the promises made to Abraham are to be fulfilled. 
Only with Deuteronomy are the promises, originally unconditional, made conditional upon obedience (cf. 
also 22:15-18, 26:5).” 

(GENESIS by CLAUS WESTERMANN translated by David E. Green) 





“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Ang Pangako Ay Ginawang Tipan O Kasunduan. 


Genesis 15:5-18 

v3Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa 
kanya, "Tumingin ka sa langit at masdan mo ang 
mga bituin! Mabibilang mo ba iyan? Ganyan 
karami ang magiging lahi mo." v6Si Abram ay 
sumampalataya kay Yahweh, at dahil dito, siya'y 
itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. 
v7Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, "Ako ang 
kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Caldea upang 
ibigay sa iyo ang lupaing ito." 

v8Itinanong naman ni Abram, "Panginoong 
Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging 
akin?" v9Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng 
isang baka, isang babaing kambing, at isang 
tupa, bawat isa'y tatlong taon ang gulang. 
Magdala ka rin ng isang kalapati at isang batu- 
bato." v10Dinala nga ni Abram ang lahat ng 
iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga 
ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang 
pinaghating hayop. v1 1Bumaba ang mga 
buwitre upang kainin ang mga ito, ngunit 
itinaboy sila ni Abram. 

v12Nang lumulubog na ang araw, nakatulog 
nang mahimbing si Abram, at nilukuban siya ng 
isang nakakapangilabot na kadiliman. 

v13Sinabi ni Yahweh, "Ang iyong mga anak at 
apo ay mangingibang-bayan at magiging alipin 
doon sa loob ng 400 taon. vI4Ngunit 
paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila, at 
pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang 
madadala. 

v15Pahahabain ko ang iyong buhay, 
mamamatay at ililibing kang payapa. v16Daraan 
muna ang apat na salinlahi bago sila makabalik 
dito, sapagkat hindi ko muna paparusahan ang 
mga Amoreo hanggang sa maging sukdulan ang 
kanilang kasamaan." 

v1 7Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, 
biglang may lumitaw na palayok na umuusok, at 
maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga 
pinatay na hayop. v1 8At nang araw na iyon, 
gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram 
at ganito ang sinabi niya: "Ibibigay sa lahi mo 
ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Egipto 
hanggang sa Ilog [Eufrates...(MBB 2nd Ed.) 
[cf.Jeremiah 34:18-20] 








v3Inruar ni Yahweh ni Abram ket kinunana, 
"Tumangadka ket padasem a bilangen dagiti 
bituen. Kastanto ti kaadu dagiti kaputotam." 
v6Nagtalek ni Abram ken ni Yahweh ket gapu 
iti daytoy, naragsakan kenkuana ni Yahweh ket 
inawatna a kas nalinteg ni Abram. 
v7/Kalpasanna, kinuna ni Yahweh kenkuana, 
"Siak ni Yahweh a nangiruar kenka iti Ur idiay 
Caldea tapno ipatagikuak kenka daytoy a daga." 
v8Ngem kinuna ni Abram, "O Apo Dios, kasano 
a maammoak a kukuak daytoy a daga?" 
v9Insungbatna, "Yegannak iti baka, kalding, 
kalakian a karnero nga agtawen iti tallo ti 
tunggal maysa, ken saggaysa a kalapati ken 
pagaw." v10Indatag ni Abram dagiti animal iti 
Dios. Pinatayna ida sana ginudua dagiti 
bangkay. Inintarna ida iti dua a linia nga 
agbinnatog dagiti agkapisi ngem dina ginudua ti 
kalapati ken ti pagaw. v1 INagdisso dagiti buitre 
kadagiti bangkay dagiti animal ngem binugawna 
ida. v121di lumnek ti init, immapay ken ni 
Abram ti nargaan a turog. Nariknana ti 
panagbuteng ken panagamak gapu iti nakaro a 
kinasipnget. v13Kinuna ni Yahweh, 
"Ganggannaetto dagiti kaputotam iti sabali a 
daga. Agbalindanto a tagabu sadiay ket 400 a 
tawen a maparparigatdanto. vI4Ngem dusaekto 
ti nasion a mangtagabu kadakuada ket inton 
pumanawada iti dayta a daga, adunto a 
kinabaknang ti alaenda. v15Atiddogto ti 
panagbiagmo, mataykanto a sitatalna ket 
maitanemkanto. v1 6Mapalabasto ti uppat a 
kaputotan santo agsubli ditoy dagiti kaputotam 
agsipud ta sakonto la pagtalawen dagiti Amorreo 
inton nakaro ti kinadakesda ket masapul a 
madusada." v171di nakalneken ti init ket 
nagsaknapen ti sipnget, pagammoan adda 
nagparang nga umasasuk a banga ken 
sumsumged nga aluten a limmasat iti nagbaetan 
dagiti nagudua-gudua nga animal. 

v18Iti dayta met la a kanito, 

nakitulag ni Yahweh ken ni Abram. Kinunana, 
"Ikarik nga itedko iti kaputotam amin daytoy a 
daga manipud iti beddeng ti Egipto agingga iti 
Karayan Eufrates...." (TBNDB) 


3D 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


V. Ang Tanda O Simbolo Ng Tipan. 


Genesis 17:5-14 

VSAng pangalan mo ay hindi na tatawaging 
Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan 
mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng 
maraming bansa. 

v6lkaw ay gagawin kong mayroong 


napakaraming anak at magmumula sa iyo ang 
mga bansa: at magbubuhat sa iyo ang mga hari. 


v7 Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa 
lyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong 


lahi nila, isang tipang walang hanggan, upang 
maging Diyos mo at ng iyong binhi. 

v8 At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi 
pagkamatay mo ang lupaing kung saan ka 
ngayon ay isang dayuhan, ang buong lupain ng 
Canaan bilang pag-aaring walang hanggan, at 
ako ang magiging Diyos nila." 














v9Sinabi ng Diyos kay Abraham, 

"At tungkol sa iyo, lingatan mo ang aking tipan, 
ikaw at ang iyong binhi pagkamatay mo sa 
buong lahi nila. 

v10lto ang aking tipan na inyong iingatan, ang 
tipan natin at ng iyong binhi pagkamatay mo: 
Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. 

VII Inyong tutuliin ang balat ng inyong 
maselang bahagi, at ito ang magiging tanda ng 
aking tipan sa inyo.v12Sa inyong buong lahi, 
bawat lalaking may gulang na walong araw sa 
inyo ay tutuliin, maging ang aliping ipinanganak 
sa inyong bahay, o ang binili ng salapi sa 
sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. 
v13Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang 
binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang 
aking tipan ay makikita sa iyong laman bilang 
tipang walang hanggan. vI14Ang sinumang 
lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang balat ng 
maselang bahagi ay ititiwalag sa kanyang 
bayan, sinira niya ang aking tipan." (ABAB) 








V3Saanen nga Abram ti naganmo no di 

ket Abraham agsipud ta pagbalinenka a 
kapuonan ti adu a nasion. 

volkkankanto iti adu a 

kaputotan. Agbalinto nga ari ti sumagmamano 
kadakuada. Adunto unay ti kaputotam. Ket 
agbalindanto nga adu a nasion. 

v7 "Agnanayon daytoy a tulag ket tungpalekto ti 
karik kenka ken kadagiti sumarsaruno a 
kaputotam. Siakto ti Diosmo ken ti Dios dagiti 
kaputotam. 

v8Itedkonto kenka ken kadagiti 

kaputotam daytoy a daga a pagnanaedam ita a 
kas ganggamnaet. Kukuanto dagiti kaputotam iti 
agnanayon ti entero a daga ti Canaan, ket siakto 
ti Diosda." 


v9Kinuna ti Dios ken ni Abraham, "Masapul a 
tungpalem met ti nagtulaganta, sika ken dagiti 
sumarsaruno a kaputotam. 

v10Masapul nga umanamongkayo, sika ken 
dagiti kaputotam, a makugit ti amin a lalaki 
kadakayo. 

v11-12Manipud ita, masapul a kugitem ti ubing a 
lalaki nga adda walo nga aldawnan, agraman 
dagiti tagabu a nayanak iti balaymo ken dagiti 
ginatangmo kadagiti ganggannaet. Daytoy ti 
pakakitaan nga adda nagtulaganta. 
v13Masapul a makugit ti tunggal maysa ket 
daytoy a marka ti bagi ti mangipakita nga 
agnanayon ti nagtulaganta. 

v14Saanto a matbilang a taok ti 

siasinoman a lalaki a saan a nakugit agsipud ta 
dina tinungpal ti nagtulaganta." (TBNDB) 


34 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


God's covenant with Abraham 


“The Hebrew word brit (brit, covenant) is also the term used for ritual 
circumcision in Jewish life. The Torah explains the connection between the 
two meanings in Genesis 17:9-14. God promises Abraham that 


1. Abraham will be the father of a great nation. 

2. Abraham shall be a blessing. 

3. Abraham will be given, for eternity, the land of Canaan (also known as the 
Holy Land, the Land of Israel, and the Promised Land) for his descendants. 

4. Abraham 's descendants will be as numerous as the stars in the sky. 

5. Abraham 's descendants will be in a foreign land for 400 years (foreshad- 
owing of the slavery of the Children of Israel in Egypt, see Chapter 5). 

6. Abraham and God will have a covenant that will last for eternity. 

And what will Abraham do in exchange? God commands that, in return, 

Abraham will circumcise himself and all his male descendants shall be 

circumcised, and he and his descendants will walk with God -- meaning that 

they will promote knowledge of God in the world, will have faith in God, will 

believe in God, will trust in God, and will work to better know God. Abraham 

agreed and circumcised himself (he was 99 years old). The sign of this 

covenant, this promise between God and Abraham, was the circumcision, 

and to this day it's a strict requirement both for Jews at the age of eight days 

and for all males who convert to Judaism to be circumcised. ” 


-(Torah for Dummies by Arthur Kurzweil) 





Pangwakas: 

1. Sa iyong palagay gaano kahalaga si Abraham para sa lahat ng tao? 
2. Memory Verse: Genesis 18:19 

3. Next Lesson: “Ang Mga Patriarka: Abraham, Isaac At Jacob” 


Pagpapala 








B | 

L i 

Ei 

" | 

is ii 

ro N 

Ai PG 3 

kaaa GG 

MAA isi uy 
NA BB Lahat Ng Mga Bansa 
Abraham Pal (Sumasamba Sa Ibang 
(Pinagpala) Na AA aa Mga Diyos) 








3s 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Mga Patriarka 
Ng Bayang Israel: 


(Abraham, Isaac, At Jacob) 
(8? Lesson) 


Mga Layon: 


1. Ipaliwanag ang pagpapatuloy ng tipan sa lahi ni Abraham: kina Isaac at Jacob. 


2. Ipakita ang kahalagahan nito sa lahat ng tao. 


I. Kapanganakan Ni Isaac. 


TI. Kapanganakan Ni Isaac 

Genesis 21:1-7 
vIPinagpala ni Yahweh si Sara at tinupad 
ang kanyang pangako. v2Ayon sa 
panahong sinabi ng Diyos, si Sara nga ay 
nagdalang-tao at nanganak ng isang lalaki, 
kahit matanda na noon si Abraham. 
v3Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa 
kanyang anak. v4 Ayon sa utos ng Diyos, 
tinuli ni Abraham ang bata walong araw 
pagkasilang nito. v5Isandaang taon na si 
Abraham nang ipanganak si Isaac. 
v6Sinabi ni Sara, "Nakakatawa ang 
ginawang ito sa akin ng Diyos at 
sinumang makarinig nito'y tiyak na 
matatawa rin." v7 At sinabi pa niya, 
"Sa edad na iyon ni Abraham, sinong 
makakapagsabi sa kanyang ako'y magaalaga 
pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin 
siya ng anak kahit siya'y 
matanda na." (MBB 2nd ed.) 


Yitschaq fyits-khawk') 


v1 Kas inkari ni Yahweh, binendisionanna 
ni Sara. v2Nagsikog ni Sara ket naganak 
iti lalaki, uray no lakay unayen ni 
Abraham nga asawana. Naipasngay ti 
maladaga iti tiempo nga intuding ti Dios a 
pannakayanakna. v3Isaac ti impanagan ni 
Abraham iti anakna. v4Idi walo nga 
aldawnan, kinugit ni Abraham, kas 
imbilin ti Dios kenkuana. v5 Agtawen ni 
Abraham iti sangagasut idi mayanak ni 
Isaac. v6Kinuna ni Sara, "Inikkannak ti 
Dios iti panggapuak nga agragsak ken 
agkatawa.a Makipagkatawanto met amin 
dagiti makangngeg iti daytoy." 
v7Kinunana pay, "Siasino ti makaibaga 
idi ken ni Abraham nga agpasusonto ni 
Sara? Ngem naganakak met laeng nupay 
lakayen ni asawak." (TBNDB) 


Isaac 


Isaac - "he laughs" son of Abraham by Sarah his wife and father of Jacob and Esau... 


3p3? ya'agob yah-ak-obe' 
Jacob - heel catcher (that is, supplanter), Jaakob, the Israelitish patriarch: 


Jacob 


-(Strong's Hebrew @ Greek Dictionaries) 





36 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Pagsubok Kay Abraham (Ang Tipan Ay Naging Sumpa) 


Genesis 22:1-3, 10-12, 15-18 

v1 Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok 
ng Diyos si Abraham, at sinabi sa kanya, 
"Abraham," at sinabi niya, "Narito ako." 
v2At kanyang sinabi, "Kunin mo ngayon ang 
iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si 
Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa 
lupain ng Moria. lalay mo siya bilang handog 
na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok 
na aking sasabihin sa iyo." 

v3Si Abraham ay maagang bumangon at 
inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang 
dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si 
Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng 
kahoy para sa handog na susunugin, at siya'y 
naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa 
kanya ng Diyos... 


vlOIniunat ni Abraham ang kanyang kamay at 
hinawakan ang patalim upang patayin ang 
kanyang anak. 

v1 INgunit tinawag siya ng anghel ng 
Panginoon mula sa langit, at sinabi, 
"Abraham, Abraham." At kanyang sinabi, 
"Narito ako. "v12At sa kanya'y sinabi, "Huwag 
mong sasaktan ang bata, o gawan man siya ng 
anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na 
ikaw ay may takot sa Diyos, at hindi mo 
ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong 
kaisa-isang anak..." 

v15Mula sa langit ay muling tinawag ng 
anghel ng Panginoon si Abraham. 

vI6At sinabi niya, "Sumumpa ako sa aking 
sarili," wika ng Panginoon, "sapagkat ginawa 
mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang 
iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak: 

v1 7tunay na pagpapalain kita, at pararamihin 
ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa 
langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat: 
at makakamit ng iyong binhi ang pintuang- 
bayan ng kanyang mga kaaway. 

v18At sa pamamagitan ng iyong binhi ay 
pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, 
sapagkat sinunod mo ang aking tinig." 

(ABAB) 





vilti saan a nabayag, sinuot ti Dios ni 
Abraham. Kinunana, "Abraham." 

"Adtoyak, Apo," insungbat ni Abraham. 
v2Kinuna ti Dios, "Alaem ni Isaac a 
kakaisuna ken dungdungoem nga anak, ket 
inka idiay Moria. Iti bantay nga ipakitakto 
kenka, idatagmonto kaniak ni Isaac a kas 
daton a mapuoran." 

v3Kabigatanna, nasapa nga insagana ni 
Abraham ti asnona. Nangbalsig iti kayo a 
pagpuorna iti daton. Kalpasanna, innalana ni 
Isaac ken ti dua nga adipenna ket napanda iti 
disso nga imbaga ti Dios... 


v10Innala ni Abraham ti imuko tapno 
patayemna ti ubing, 

v1 Ingem nagpukkaw ti anghel ni Yahweh 
manipud langit, "Abraham! Abraham!" 
"Adtoyak, Apo," insungbat ni Abraham. 

v12 "Dimo sagiden wenno ranggasan ti 
ubing," kinuna ti anghel. "Makitakon nga 
agbutengka iti Dios, ta dika nagkedked a 
mangted kenkuana iti kakaisuna nga 
anakmo..." 

v15Manipud langit, nagsao manen ti anghel ni 
Yahweh. Kinunana, v16"Siak, ni Yahweh ti 
agsasao. Yantangay ta dika nagkedked a 
mangted kaniak iti kakaisuna nga anakmo, 
isapatak iti naganko a bendisionankanto iti 
nawadwad. v1 7Paaduekto dagiti kaputotam a 
kas iti kaadu dagiti bituen iti tangatang wenno 
dagiti darat iti igid ti baybay. Parmekento 
dagiti kaputotam dagiti kabusorda. 
v18Dawatento kaniak dagiti amin a nasion iti 
lubong a bendisionak ida a kas iti 
panangbendisionko kadagiti kaputotam. 
Aramidekto daytoy gapu ta tinungpalmo ti 
bilinko." (TBNDB) 


37 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Panunumpa Ng Diyos Kay Abraham: 


1. Siya 'y Pagpapalain 


2. Pararamihin Ang Kanyang Binhi... 
3.Makakamit ng iyong binhi ang pintuang-bayan ng kanyang mga kaaway 
4. Sa pamamagitan Ng Kanyang Binhi Ay Pagpapalain Ang Lahat Ng Bansa Sa Lupa. 


TIL. Ipinagpatuloy Ang Tipan Kay Isaac. 
Genesis 26:2-5 

v2At nagpakita ang Panginoon kay Isaac 
at sinabi, "Huwag kang bumaba sa Ehipto: 
manatili ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. 
v3Manatili ka sa lupaing ito, at sasamahan 
kita, at ikaw ay aking pagpapalain, 
sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay 
ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito, at 
tutuparin ko ang aking ipinangako kay 
Abraham na iyong ama. 

v4Pararamihin ko ang iyong binhi na gaya 
ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa 
iyong binhi ang lahat ng lupaing ito at 
pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa 
pamamagitan ng iyong binhi, 

v5sapagkat pinakinggan ni Abraham ang 
aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, 
ang aking mga utos, ang aking mga batas 
at ang aking mga kautusan." (ABAB) 


v2Sakbay daytoy, nagparang ni Yahweh 
ken ni Isaac ket kinunana kenkuana, "Dika 
mapan idiay Egipto. Agyanka iti daga nga 
imbagak a pagyanam. 

v3 Agnaedka ditoy ket addaakto kenka. 
Bendisionankanto. Itedkonto amin daytoy a 
daga kenka ken kadagiti kaputotam, kas 
inkarik ken ni tatangmo nga Abraham. 
v4Paraburankanto iti adu a kaputotan a 
kas iti kaadu dagiti bituen ket itedkonto 
kadakuada amin daytoy a daga. 

Dawatento dagiti amin a nasion ditoy 
lubong a bendisionak ida kas iti 
panangbendisionko kadagiti kaputotam. 
v5Bendisionanka gapu ken ni Abraham, ta 
nagtulnog kaniak ket tinungpalna amin a 
bilinko." (TBNDB) 


Covenant 
Tipan O Kasunduan 


maa beriyt: A feminine noun meaning covenant, treaty, alliance, agreement. The word is used many times in 
the Old Testament. Its basic uses are outlined here. It describes covenants, or agreements between and among 
human beings: between Abraham and the Amorites, Abraham and the Philistines, Jacob and Laban, etc. (Gen. 


14:13, 21:27, 32, 31:44)... 


The word beriyt is often preceded by the verb karat to express the technical idea of “cutting a covenant.” This 
word is used to describe God's making a covenant with humankind. It may be an alliance of friendship (Ps. 
25:14). The covenants made between God and humans defined the basis of God's character in the Old 
Testament. They showed the strength of His divine promise from Adam all the way through to the exile and 


restoration... 


THE COMPLETE WORD STUDY DICTIONARY: OLD TESTAMENT 
Warren Baker, D.R.E. 
Eugene Carpenter, Ph.D. 





38 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Ipinagpatuloy Ang Tipan Kay Jacob, Anak Ni Isaac. 


Genesis 28:13-15 

v13At ang Panginoon ay tumayo sa tabi 
niya at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang 
Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang 
Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan 


mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. 


v14Ang iyong binhi ay magiging parang 
alabok sa lupa, at ikaw ay kakalat sa 
kanluran, silangan, hilaga, at sa timog at 
ang lahat ng angkan sa lupa ay 
pagpapalain sa pamamagitan mo at ng 
iyong binhi. 

v15Alamin mo na ako'y kasama mo at 
lingatan kita saan ka man pumunta, at 
ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi 
kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa 
ang ipinangako ko sa iyo." (MBB 2nd ed.) 


v13Pagammoan, nakitana ni Yahweh nga 
agtaktakder iti dennana.a "Siak ni Yahweh 
a Dios ni Abraham ken ni Isaac," 
kinunana. "Itedkonto kenka ken iti 
kaputotam daytoy a daga a pagid-iddaam. 
v14Umadunto ti kaputotam---kaslanto 
tapok ti kaaduda. Agwarasdanto iti amin a 
lugar ket dawatento dagiti amin a nasion a 
bendisionak met ida a kas iti 
panangbendisionko kenka ken kadagiti 
kaputotam.b v15Laglagipem nga addaakto 
kenka ket salaknibankanto iti amin a 
papanam. Isublikanto ditoy a daga. 
Dikanto baybay-an agingga a maaramidko 
ti amin nga inkarik kenka. "(TBNDB) 


“Oath” - Panunumpa 


“...The OT has two words for the oath, the one having the basic sense of "seven" (perhaps because seven 
animals are offered when oaths are taken, cf. Ge 21:31 with 15:10 and Je. 34:18), the other literally 
meaning "cursing." The two may be used together (cf. Nu5:21). The law lays down that the oath must be 


taken by God (Dt. 6:13). It is thus a solemn confession of God. False swearing and swearing by other gods 


are forbidden (Ex 20:7, Je. 5:7). Self-cursing adds force to oaths, and penalties may be mentioned (Isa 
65:15, Je. 29:22). God himself may swear by himself (Nu 14:21ff.). He backs his will and word with his 
oath. Divine cursings and blessings are highly significant (Nu 14:21ff.). God's relation to his people is a 
solemn marriage by oath (Ho. 1:ff.). which he upholds in spite of Israel's apostasy. Oaths of witness do not 
occur in the OT but there is an oath of purification which the accused take when there are no witnesses to 
their innocence (Ex 22:8ff.). Trespass offerings are demanded when ill-considered oaths are sworn (Lev. 
5:44ff.). Perjurers are left to divine retribution, though Talmudic law prescribes penalties. The prophets 
complain about a growing laxity in relation to oaths (Je. 5:2, Zec. 5:3-4, Mal 3:5). In the Damascus 
Document only judges may demand the oath of cursing to unmask a thief. The Mishnah mentions various 
kinds of oaths, e.g., the oaths of witness and deposition, and the judicial oath. It imposes the penalty of 


scourging for intentional perjury. 


In Heb 6:16-17 the definitive nature of an oath is invoked in order to show that the purpose of God will not 


change. 


THEOLOGICAL DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT 
Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich translated by Geoffrey W. Bromiley 





“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


3b 


V. Pagpapalit Ng Pangalan Ni Jacob, (“Israel”) 


Genesis 35:9-15 

v9Muling nagpakita ang Diyos kay Jacob 
nang siya'y manggaling sa Padan-aram, at 
siya'y pinagpala...v10Sinabi ng Diyos sa 
kanya, "Ang pangalan mo'y Jacob, hindi 
ka na tatawagin pang Jacob kundi Israel 
ang magiging pangalan mo." Kaya siya ay 
tinawag na Israel...vI 1 At sinabi ng Diyos 
sa kanya, "Ako ang Diyos na 
Makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay 
lumago at magpakarami, isang bansa at 
maraming mga bansa ang magmumula sa 
lyo, at mga hari ay magmumula sa iyo. 
v12Ang lupaing ibinigay ko kina Abraham 
at Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong 
lahi pagkamatay mo." 

v13At ang Diyos ay pumailanglang mula 
sa tabi niya kung saan siya ay nakipagusap 
sa kanya...v14Nagtayo si Jacob ng 

isang haliging batong bantayog kung saan 
ay nakipag-usap ang Diyos sa kanya. 
Binuhusan niya ito ng inuming handog at 
ng langis. 

v15Kaya't tinawag ni Jacob na Bethel ang 
lugar kung saan nakipag-usap sa kanya 
ang Diyos. (ABAB) 


VI. Mga Anak Ni Jacob O Israel 
I Cronica 2:1-2 

vilto ang mga anak ni Israel: sina 
Ruben, 

Simeon, 

Levi, 

Juda, 

Isacar, 

Zebulon: 

v2Dan, 

Jose, 

Benjamin, 

Neftali, 

Gad 

at Aser. (ABAB) 


v9Nagparang manen ti Dios ken ni Jacob 
kalpasan iti panagsublina manipud Padanaram 
ket binendisionanna. 

v10Kinuna ti Dios, "Jacob ti naganmo ngem 
manipud ita, maawagankan iti Israel." Isut' 
gapuna nga Israel ti nagan ni Jacob. 

v1 1Ket kinuna ti Dios, "Siak ti Dios a 
Mannakabalin-amin. Maaddaanka iti adu 

nga annak. Naindaklanto a nasion ti 

agtaud kenka ket sikanto ti kapuonan 

dagiti adu nga ari. 

v12Itedkonto kenka ken kadagiti sumarsaruno 
a kaputotam ti daga nga inkarik kada Abraham 
ken Isaac." 

v13Ket pimmanaw ti Dios. 

v14Nangipasdek ni Jacob iti baton-lagip 

iti lugar a nakisaritaan kenkuana ti Dios, 

ket inkonsagrarna babaen iti 

panangbukbokna iti arak ken lana. 
v135Pinanaganamna ti disso iti Betel. 

(TBNDB) 


vISangapulo ket dua a lallaki ti annak ni 
Israel: 

Ruben, 

Simeon, 

Levi, 

Juda, 

Issacar, 

Zebulon, 

v2Dan, 

Jose, 

Benjamin, 
Neftali, 

Gad 

ken Aser. (TBNDB) 


40 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


VII. Angkan Ni Jacob Ay Napasa Egipto 
Exodo 1:1-7 

viIto ang mga pangalan ng mga anak ni 
Israel na dumating sa Ehipto kasama si 
Jacob, bawat isa ay kasama ang kanyakanyang 
sambahayan: 

v2sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, 
v3Isacar, Zebulon, Benjamin, 

v4Dan, Neftali, Gad, at Aser. 

v3Lahat ng taong nagmula sa balakang ni 
Jacob ay pitumpung katao,a at si Jose ay 
nasa Ehipto na. 

v6Namatay si Jose at ang lahat ng 

kanyang mga kapatid at ang buong 
salinlahing iyon. 

v7 Ang mga anak ni Israel ay lumago at 
nadagdagang mabuti, sila'y dumami at 
naging napakalakas kaya't ang lupain ay 
napuno nila. (ABAB) 


Pangwakas: 


1. Nais mo bang pagpalain din ng Panginoong Diyos? 


2. Memory Verse: I Cronica 2:1-2 
3. Next Lesson: “Pagtatag Ng Bayan Ng Diyos” 


“Torah for Dummies by Arthur Kurzweil” 


Abraham 


LI 
Keturah mw p3” asli sorangp Hagar 


Jacob gg 


(Israel) 





vIDagitoy ti nagan dagiti annak ni Jacob a 
kimmuyog kenkuana a napan idiay Egipto 
agraman dagiti familiada: 

v2Ruben, Simeon, Levi, Juda, v3Issacar, 
Zabulon, Benjamin, 

v4Dan, Neftali, Gad ken Aser. 

v3Pitopulo ti dagup dagiti annak a 
nagtaud ken ni Jacob. Adda idin ni Jose 
nga anakna idiay Egipto. 

v6Natay sadiay ni Jose, kasta met amin a 
kakabsatna ken amin daydi a kaputotan. 
v7Nupay kasta, napardas ti panagadu 
dagiti Israelita, isu a pimmigsada ket 
nagwaras dagiti kaputotanda iti entero nga 
Egipto. (TBNDB) 


Abraham's wife 


Hagar 32 concubines 
|| 


pA ii 

Isaac Tm Ishmael T 
ba pa 
Rebecca m 


Sons of 
Abraham 


Isaac's wife 





Rachel m 


Sons of 
Isaac 


o s - 
Jacob's wives 


2 concubines 


| 1 
Bilhah m 








Issachar 


Dan 


Zebulun Naphtali 


The 12 Sons 4 
1 Daughter of Israel 





“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 





41 


PAGPAPALA 
NG DIYOS 


Galacia 3:8 Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng 
kasulatan na ipawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil 
sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya at ang 
Magandang Balitang ito ay inihayag kay Abraham, "Sa 

mamagitan mo'y lain ng Diyos ang lahat n 
bansa." v9Sumampalataya sa Diyos si Abraham kaya't 
siya'y pinagpala, at pagpapalain ding tulad niya ang lahat 
ng nananalig sa Diyos. (ABAB) 


B 
L 
E 
S 
S 
I 

N 
G 
S 


| 
[| 
l 
[| 
[| 
| 
l 
' 
LI 
LI 
LI 
' 
Li 
Li 
Li 
LI 
[| 
LI 
| 
[| 
| 
[| 
[| 
[| 
[| 
i 
| 
[| 
l 
| 
l 
i 
i 
| 
| 
| 
| 
LI 
Li 
LI 
Li 
Li 
Li 
[| 
U 
KH 


Lahat 
Ng 


Abraham 
Isaac 
Jacob Bansa 

At Sa 
Sa Kanyang Xx PANANALIG SA DIYOS Mundo 
Binhi (MgaHentil) 


La.................... ? 


Galacia 3:8 Impakpakauna ti Nasantoan a 
Surat a palintegen ti Dios dagiti Hentil babaen 
iti pammati. Ket naipakaammo ti Naimbag a 
Damag ken ni Abraham, "Sikanto ti aramaten ti 
Dios iti panangbendisionna iti amin a 
sangkataoan." v9Namati ni Abraham ket 
nabendisionan. Mabendisionan met ngarud 
dagiti amin a mamati a kas kenkuana. 





42 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Pagtatag Sa 
Bayan Ng Diyos 


(9 Lesson) 


Mga Layon: 


1. Isalaysay ang pagtatatag ng Diyos ng Kanyang sariling Bayan. 
2. Ipakita na ito ay ang Israel, ang binhi ni Abraham, itinatag upang ipakilala ang 


Panginoon sa buong mundo. 


3. Ipaunawa ang kahalagahan nito para sa lahat ng bansa. 


I. Paano Ipinapakilala Ang Bayang Israel Sa Banal Na Kasulatan? 


2 Samuel 7:22-24 

v22Kaya't ikaw ay dakila, O Panginoong 
Diyos: sapagkat walang gaya mo, o may 
ibang Diyos pa bukod sa iyo, ayon sa 
lahat nang naririnig ng aming mga tainga. 
v23Anong bansa sa lupa ang gaya ng 
iyong bayang Israel? Mayroon bang ibang 
bansa sa lupa na tinubos ng Diyos upang 
maging kanyang bayan, at gumawa para 
sa kanya ng isang pangalan, na gumagawa 
para sa kanila ng mga dakila at mga 
kakilakilabot na mga bagay, sa 
pamamagitan ng pagpapalayas sa harap ng 
iyong bayan ng mga bansa at ng kanilang 
mga diyos? 

v24At itinatag mo sa iyong sarili ang 
iyong bayang Israel upang maging iyong 
bayan magpakailanman, at ikaw, 
Panginoon, ay naging kanilang 

Diyos. (ABAB) 


#Ang Bayang Israel 
1. Bayang Pagmamay-ari ng Diyos 


v22Natan-okka, O Apo Dios. Awan ti kas 
kenka. Awan pay ti sabali a Dios a 
nadamagmi no di laeng sika. 

v23 Awanen ti sabali a nasion ditoy rabaw 
ti daga a kas iti Israel nga inispalmo iti 
pannakaadipen tapno pagbalinem ida a 
tattaom. Nagsaknap ti kinalatakmo iti 
entero a lubong gapu kadagiti naindaklan 
ken nakaskasdaaw a banag nga 
inaramidmo kadakuada. Pinagtalawmo 
dagiti sabali a nasion ken dagiti didiosenda 
idi sumangpet dagiti tattaom, isuda a 
winayawayaam idiay Egipto tapno 
agbalinda a kukuam. 

v24Pinagbalinmo dagiti Israelita a tattaom 
iti agnanayon, ket sika, O Apo, ti nagbalin 
a Diosda. 

(TBNDB) 


2. Tinubos ng Diyos upang maging Kanyang Bayan 
3. Itinatag Ng Diyos upang maging Kanyang Bayan Magpakailanman. 


4. Ang Panginoon ang kanilang Diyos. 


43 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Kailan Sila Itinatag Bilang Bayan Ng Diyos? 


Exodo 19:1-6 

vISa ikatlong bagong buwan, pagkatapos 
na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa 
lupain ng Ehipto, dumating sila nang araw 
ding iyon sa ilang ng Sinai. 

v2Nang sila'y umalis sa Refidim at 
dumating sa ilang ng Sinai, humimpil sila 
sa ilang, at doo'y nagkampo ang Israel sa 
harap ng bundok. 

v3Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos, 
at tinawag siya ng Panginoon mula sa 
bundok, na sinasabi, "Ganito ang 
sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob, at 
sasabihin mo sa mga anak ni Israel: 

v4 Inyong nakita ang aking ginawa sa mga 
Ehipcio, at kung paanong dinala ko kayo 
sa mga pakpak ng agila, at kayo'y inilapit 
ko sa akin. 

v5Kaya't ngayon, kung tunay na inyong 
susundin ang aking tinig at tutuparin ang 
aking tipan, kayo ay magiging aking 
sariling pag-aari na higit sa lahat ng 
bayan, sapagkat ang buong daigdig ay 
akin. v6Sa akin kayo ay magiging isang 
kaharian ng mga pari at isang banal na 
bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo 
sa mga anak ni Israel." (ABAB) 


v1-2Pimmanaw dagiti Israelita iti Refidim 
ket iti umuna nga aldaw iti maikatlo a 
bulan kalpasan ti ipapanawda idiay 
Egipto, dimtengda iti let-ang ti Sinai. 
Nagkampoda iti arisadsad ti Bantay Sinai, 
ket 

v3simmang-at ni Moises iti bantay 

tapno makiuman iti Dios. 

Inawagan ni Yahweh ni Moises manipud 
iti bantay ket imbagana kenkuana ti 
sawenna kadagiti Israelita a kaputotan ni 
Jacob: 

v4 "Nakitayo ti inaramidko kadagiti 
Egipcio ken no kasano ti panangawitko 
kadakayo---kaslaak la agila a nangitayab 
kadagiti sibong a nangipan kadakayo 
ditoy. v3Ita, no agtulnogkayo kaniak ket 
salimetmetanyo ti tulagko, dakayonto 
dagiti tattaok. Kukuak ti entero a daga, 
ngem dakayto dagiti napili a tattaok, 
v6tattao a naikonsagrar nga agpaay laeng 
kaniak ket agserbikayonto kaniak a kas 
papadi." (TBNDB) 


# Pakikipagtipan Ng Diyos Sa Bayang Israel 
[Kung kanilang susundi at tutuparin ang tipan] 
1. Sila'y magiging Sariling Pagmamay-aring Bayan ng Panginoon. 
2. Sila'y magiging Kaharian ng mga pari o mga saserdote para sa Diyos. 
3. Sila'y magiging Banal na Bansa. 


TIL. Ano Ang Tipan Ng Diyos Sa Israel? 


Deuteronomio 4:13 

v13At kanyang ipinahayag sa inyo ang 
kanyang tipan na kanyang iniutos na 
inyong ganapin, samakatuwid ay ang 
sampung utos, at kanyang isinulat ang 
mga ito sa dalawang tapyas na bato. 
(ABAB) (cf. Deuteronomio 9:9-11) 


v13Impakaammona ti katulaganna 
kadakayo ket imbilinna a tungpalenyo 
dagiti Sangapulo a Bilin nga insuratna iti 
dua a tapi ti bato. (TBNDB 


44 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Ibinigay Ba Sa Ibang Bansa Ang Tipan At Kautusan? 


Awit 147:19-20 

v19Kanyang ipinahayag ang kanyang 
salita sa Jacob, ang kanyang mga tuntunin 
at mga batas sa Israel. 

v20Hindi niya ito ginawa sa alinmang 
bansa, at tungkol sa kanyang mga batas 
hindi nila ito nalalaman. 

Purihin ninyo ang Panginoon! (ABAB) 


v19Ipakaammona ti saona ken ni Jacob, 
dagiti alagaden ken paglinteganna iti 
Israel. 

v20Saanna nga inaramid daytoy kadagiti 
sabali a pagilian, saanna nga ipakaammo 
kadakuada dagiti lintegna. 

Madaydayaw ti Apo! (TBNDB) 


V. Paano Naman Ipinapakilala Sa Bagong Tipan Ang Bayang Israel 


Roma 9:4-5 

v4 Sila'y mga Israelita na binigyan ng 
Diyos ng #karapatang maging mga anak 
niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang 
kanyang kaluwalhatian. Sa kanila 
nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin 
ibinigay ang Kautusan, ang tunay na 
pagsamba, at ang kanyang mga pangako. 
v5Sa kanila rin nagmula ang mga 
patriyarka, at tungkol sa kanyang pagiging 
tao, si Cristo ay nagmula sa kanilang lahi. 
Ang Kataas-taasang Diyos ay purihin 


magpakailanman! Amen (MBB 2nd ed.) 
#pagkukupkop (ABAB) 


#Ang Mga Israelita 


v4Israelitada, ket pinagbalin ti Dios ida 
nga annakna. Inranudhna ida iti gloriana. 
Nakitulag kadakuada ket intedna ti 
Lintegna. Adda kadakuada ti pudno a 
panagdaydayaw. Inawatda dagiti karina. 
v5Kaputotan ida dagiti amma, ket 
kadaraanda ni Cristo no maipapan iti 
lasag. Madaydayaw koma iti agnanayon ti 


Dios a mangituray iti amin! Amen. 
(TBNDB) 


1. Binigyan Ng Diyos Ng Karapatang Maging Mga Anak 


2. Ipinakita Sa Kanila Ang Kaluwalhatian Ng Diyos 


3. Sa Kanila Nakipatipan Ang Diyos 

4. Sa Kanila Ibinigay Ang Kautusan 

5. Ang Tunay Na Pagsamba 

6. Ang Kanyang Mga Pangako. 

7, Sa Kanila Nagmula Ang Mga Patriyarka 


8. Sa Kanilang Lahi Nagmula Ang Cristo ayon sa laman. 


Juan 4:22 

v22Sinasamba ninyo ang hindi ninyo 
nakikilala. Sinasamba namin ang 
nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan 
ay mula sa mga Judio. (ABAB) 


v22Dakayo a Samaritano, diyo ammo no 
siasino ti daydayawenyo. Dakami, 
ammomi ti daydayawenmi ta aggapu 


kadagiti Judio ti pannakaisalakan. 
(TBNDB) 


45 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


VI. Bakit Pinili At Inibig Ni Yahweh Ang Bayang Israel? 
Deuteronomio 7:7-9 


v7 "Pinili niya kayo at inibig hindi dahil v7 "Inayat ken pinilinakayo ti Apo saan a 
mas marami kayo kaysa ibang mga bansa, gapu ta ad-adukayo ngem dagiti dadduma 
sa katunayan, kayo pa nga ang a tattao, kinapudnona, dakayo ti kabassitan 
pinakakaunti sa lahat. v8Pinili niya kayo a nasion ditoy daga. 

dahil sa pagibig niya sa inyo, at sa v8Ngem inayatnakayo ti Apo ket 
kanyang pangako sa inyong mga ninuno. tinungpalna ti inkarina kadagidi 

Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas | kapuonanyo. Daytoy ti gapuna nga 

sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng insalakannakayo iti ari ti Egipto babaen iti 
kanyang kapangyarihan. v9Kaya't naindaklan a pannakabalinna. 
pakatatandaan ninyong si Yahweh na v9Laglagipenyo a ti Apo a Diosyo ti 
inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos maymaysa a Dios ken mapagtalkan. 

na hindi marunong sumira sa pangako. Tungpalennanto ti tulagna ket 

Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at iparangarangnanto ti di agbalbaliw nga 
sumusunod sa kanyang mga tuntunin. ayatna iti rinibu a kaputotan kadagiti 

(MBB 2nd ed.) agayat kenkuana ken agtulnog kadagiti 


bilinna (FZBNDB ) 


The very name Yisrael, Israel, by which the Jewish People is known, means 
“to wrestle with God” (Genesis 32:29), indicating that each and every person must 
seek and find God in his or her own way. - Living Judaism by Rabbi Wayne Dosick 


Pangwakas: 

1. Ayon sa mga talatang ating pinag-aralan gaano kahalaga ang Bayang Israel sa Diyos? 
2. Memory Verse: Roma 9:4 

3. Next Lesson: “Ang Sampung Utos” 


46 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Sampung Utos 


( 10 Lesson) 


Mga Layon: 

1. Pag-usapan at alamin Ang Sampung Utos. 

2. Ipaunawa ito ayon sa pagkaunawa ng mga Israelita noon at ngayon. 
3. Alamin ang mga prinsipyong nakapaloob para sa atin. 


ANG SAMPUNG UTOS 
Exodo 20:1-17 


Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, 

2" Ako ang PANGINOON mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng 
pagkaalipin. 

3"Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harapa ko. 

4"Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang 
nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. 

“Huwag mo silang yuyukuran, o paglingkuran man sila, sapagkat akong PANGINOON mong Diyos ay 
Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang 
hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot sa akin, 

ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking 
mga utos. 

T"Huwag mong babanggitin ang pangalan ng PANGINOON mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat 
hindi pawawalang-sala ng PANGINOON ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang 
kabuluhan. 

8" Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal. 

9 Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain: 

ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa PANGINOON mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang 
gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping 
lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, 
sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng PANGINOON ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng 
naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng PANGINOON ang araw ng Sabbath, at 
ginawa itong banal. 

12"]galang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing 
ibinibigay sa iyo ng PANGINOON mong Diyos. 

13"Huwag kang papatay. 

14"Huwag kang mangangalunya. 

15"Huwag kang magnanakaw. 

16"Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. 

17 "Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, 
o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o 
ang anumang bagay ng iyong kapwa." 

(Ang Biblia 2"" Ed.) 


47 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


I. UNANG KAUTUSAN 
(EX.20:1-2) 


v1 Ang lahat ng ito'y sinabi ng diyos: v1 Nagsao ti dios ket adtoy dagiti balikasna: 
v2" Ako si Yahweh, ang iyong diyos na v2 "Siak ni Yahweh a diosyo a nangiruar 
naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo kadakayo idiay Egipto, iti daga a 
mula sa pagkaalipin. (MBB 2" Ed.) nakatagabuanyo. 

(TBNDB) 


#Si YAWH, ang Panginoong lamang ang kanilang kikilalanin Diyos. 


The 1 Commandment 


“The commandments as read and observed in Judaism begin with Exod. 20.2 (Deut. 5.6): Tam the LORD 
your God (better: T the LORD am your God') who brought you out of the land of Egypt, out of the house of 
slavery', a declaration rather than a commandment, but one that firmly establishes God's love and grace as the 
motivation and ground for the demands that follow. Since the twentieth century this grounding of Israelite law 
in divine grace has been widely affirmed by Christian as well as Jewish interpreters...” 

-WALTER HARRELSON 


-(A Dictionary of Jewish-Christian Relations EDITED BY Edward Kessler and Neil Wenborn) 





(An Excerpt from NRSV “To The Reader”) 

“Careful readers will notice that here and there in the Old Testament the word Lord (or in certain cases 
God) is printed in capital letters. This represents the traditional manner in English versions of rendering 
the Divine Name, the “Tetragrammaton” (see the translators” notes on Exodus 3:14, 15), following the 
precedent of the ancient Greek and Latin translators and the long established practice in the reading of the 
Hebrew Scriptures in the synagogue. While it is almost if not quite certain that the Name was originally 
pronounced “Yahweh,” this pronunciation was not 
indicated when the Masoretes added vowel sounds to the 
consonantal Hebrew text. To the four consonants YHWH 
of the Name, which had come to be regarded as too sacred 
to be pronounced, they attached vowel signs indicating 
that in its place should be read the Hebrew word Adonai meaning “Lord” (or Elohim meaning “God”. 
Ancient Greek translators employed the word Kyrios (“Lord”) for the Name. The Vulgate likewise used 
the Latin word Dominus (“Lord”). The form “Jehovah” is of late medieval origin, it is a ombination of 
the consonants of the Divine Name and the vowels attached to it by the Masoretes but belonging to an 
entirely different word. Although the American Standard Version (1901) had used “Jehovah” to render 
the Tetragrammaton (the sound of Y being represented by J and the sound of W by v, as in Latin), for 
two reasons the Committees that produced the RSV and the NRSV returned to the more familiar usage of 
the King James Version. (1) The word “Jehovah” does not accurately represent any form of the Name 
ever used in Hebrew. (2) The use of any proper name for the one and only God, as though there were 
other gods from whom the true God had to be distinguished, began to be discontinued in Judaism before 
the Christian era and is inappropriate for the universal faith of the Christian Church.” -- 

For the Committee, Bruce M. Metzger 


The New Oxford Annotated Bible Study Notes with the Apocryphal/Deuterocanonical Books 
Copyright @ 2007 by Oxford University Press, Inc. Oxford New York. All rights reserved. 





48 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Commandment (of God). - “MITZVAH” (plural, mitzvot) 


The Torah contains 613 mitzvot, commandments. The most famous of the commandments are the 
Aseret HaDebrot, the Ten Commandments (sometimesknown as the Decalogue, literally, “the ten 
Divine utterances/sayings "). These are the commands given by God to Moses at Mt. Sinai, which 
Moses brought down the mountain engraved on two stone tablets (Exodus 20:1-14, 32:1-19, 34:27- 
33, and Deuteronomy 4:13 and 5:1-30). These ten are the best known of all the commandments 


because they were the 


first commandments given during the theophany at Sinai, and 


because in a brief, pithy way, they address the central issues of human behavior 


3 


toward God and with fellow human beings." 


II. KALAWANG KAUTUSAN 

EX.20:3-6 

v3 "Huwag kang sasamba sa ibang diyos, 
maliban sa akin. v4 "Huwag kang gagawa ng 
imahen ng anumang nilalang na nasa langit, 
nasa lupa, o Nasa tubig upang sambahin. 

v3 Huwag mo silang yuyukuran ni 
sasambahin sapagkat akong si yahweh na 
lyong diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang 
kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa 
kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at 
ikaapat na salinlahi. v6 Ngunit ipinadarama 
ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi 
ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking 
mga Kautusan. (MBB 2nd ed.) 


- Living Judaism by Wayne Dosick 





v3 "Dika agdaydayaw iti sabali a dios no di 
laeng siak. v4 "Dika agaramid iti agpaay 
kenka a kinitikitan a ladawan wenno aniaman 
a kapadpada ti parsua iti langit wenno iti daga 
Wenno iti danum nga adda iti uneg ti daga. 

v5 Dika agrukbab wenno agdaydayaw iti uray 
Ania a kinitikitan a ladawan agsipud ta siak, ni 
Yahweh a Diosmo, ket managimonak. Dusaek 
dagiti gumura kaniak, agraman dagiti annakda 
Agingga iti maikatlo ken maikapat a 
kaputotan. v6 Ngem ipakitak ti panagayatko 
iti rinibu a kaputotan dagiti agayat kaniak ken 
mangtungpal kadagiti bilinko. (TBNDB) 


Mga Kinikilalang Diyus-diyosan Noong Unang Panahon: 


(“Reader's Digest The Story of The Bible World.”) 





Baal, the Syrian god of tl. 


and lightning, from 
Ugarit in Syria 








A figurine of Astarte, goddess of fer- 


tility, ninth century e.c., whose wor- 
ship tempted the Israelites in Canaan 
for centuries 


49 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Ano Pa Ang Dahilan Kung Bakit Ayaw Ni Yahweh Ang Mga Diyos-diyosan? 

Isaiah 42:8 

v8Ako ang Panginoon (217) iyon ang aking | v8Siac ni Yahweh, dayta ti naganco, ket ti 
pangalan, hindi ko ibibigay sa iba ang aking dayagco diacto ited iti sabali, ket diac met ited 
kaluwalhatian, o ang akin mang kapurihan sa ti dayawco cadagiti kinitikitan a ladladawan. 
mga larawang inanyuan.(ABAB) (TSB) 


III. IKATLONG KAUTUSAN 


(Ex.20:7) 

v7 "Huwag mong gagamitin sa walang v7 "Dimo aramaten ti naganko iti dakes a 
kabuluhan ang pangalan ni Yahweh (N17”) panggep gapu ta, siak, ni Yahweh a Diosmo, 
Na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang | Dusaek ti siasinoman a barengbareng ti 
sinumang gumamit nito nang walang Panangusarna iti naganko. (TBNDB) 


Kabuluhan. (MBB 2nd ed.) 
“Pagsamba at Pagrespeto sa Dakilang Pangalan 


IV. IKAAPAT NA KAUTUSAN 


(Ex. 20:8-11) 

v8 "Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin v8 "Ngilinem ti aldaw a panaginana ket 

ang Araw ng Pamamahinga. ibilangmo a nasantoan. 

v9 Anim na araw kang magtatrabaho, at v9 Innem nga aldaw ti Panagtrabahom, 
tapusin mo ang dapat gawin. v10 Ngem aginanaka iti maikapito nga aldaw 
v10 Subalit ang ikapitong araw ay para kay a maipaay kaniak. Dika agtrabaho iti dayta nga 
Yahweh na iyong Diyos, ito ay araw ng aldaw---sika wennodagiti annakmo wenno 
Pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag dagiti tagabum wenno dagiti animalmo wenno 
magtrabaho ang sinuman sa inyo, kayo, ang dagiti ganggannaet nga agnaed iti pagiliam. 
Inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, V11 Iti las-ud ti Innem Nga aldaw, Siak, ni 
ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga Yahweh, inaramidko ti langit, daga, dagiti 
Dayuhang nakikipamayan sa inyo. baybay agraman dagiti 


v11 Anim na araw kong nilikha ang langit, ang | Amin a linaonda, ngem naginanaak iti 
lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga maikapito nga aldaw. Isut' gapuna a, siak, ni 


ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw. Yahweh, binendisionak ti aldaw a panaginana 
Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa ket intuyangko nga aldaw a nasantoan. 
akin. (MBB 2nd ) (TBNDB) 


“Paggalang at pagrespeto sa Mga Araw Ng Pag-gawa at Araw Ng Pamamahinga 





Ex.31:13 

v13 "Sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin v13nga ibagana daytoy kadagiti Israelita, 

ang Araw ng Pamamahinga sapagkat ito ang '"Ngilinenyo ti Aldaw a Panaginana, ta daytoy 
magsisilbing palatandaan sa inyo at sainyong | ti agserbi a pagilasinan kadakayo iti 

mga salinlahi na kayo'y aking pinili para agnanayon, a siak, ni Yahweh, pinilikayo nga 
maging bayan ko. (ABAB) agbalin a tattaok. (TBNDB) 


50 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


V. IKALIMANG KAUTUSAN 

Exodus 20:12 

v12 "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong v12 "Dayawem da amam ken inam tapno 
ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa napaut ti panagbiagmo iti daga nga itedko 
Lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong | Kenka. (TBNDB) 

Diyos. (ABAB) 

#Magulang ang unang dapat pakitunguhan ng mabuti at may pag-galang. 


Exodus 21:15, 17 


15"Ang manakit sa kanyang ama o sa 15 "Siasinoman a mangkabil iti ama 

kanyang ina ay papatayin... wenno inana, rumbeng a mapapatay. 

17"Ang magmura sa kanyang ama, o 17"Siasinoman a mangilunod iti ama 

sa kanyang ina ay papatayin. (ABAB) wenno iti inana, rumbeng a mapapatay. 
(TBNDB) 


VI. IKAANIM NA KAUTUSAN 
EXODUS 20:13 
13 "Huwag kang papatay. (ABAB) | 13 "Dika mamapatay. (TBNDB) 


“Paggalang at pagrespeto sa buhay ng iyong kapwa. 


VII. IKAPITONG KAUTUSAN: 

EXODUS 20:14 

v14 "Huwag kang mangangalunya. (ABAB) | v14 "Dika makikamalala. (TBNDB) 
“Paggalang at Pagrespeto sa Sexual na relasyon at Pag-aasawa. 


VIII. IKAWALONG KAUTUSAN: 

EXODUS 20:15 

v15 "Huwag kang magnanakaw. (ABAB) | v15 "Dika agtakaw. (TBNDB) 
“Paggalang at Pagrespeto sa Pagmamay-ari ng iyong Kapwa 


IX. IKASIYAM NA KAUTUSAN: 


EXODUS 20:16 
v16 "Huwag kang magiging sinungaling na v16 "Dika agsaksi iti ulbod a maibusor iti 
saksi laban sa iyong kapwa. (ABAB) Padam a tao. (TBNDB) 


“Paggalang, Pagrespeto at Katotohanan sa Bawat Salita 


SI 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


X. IKASAMPUNG KAUTUSAN: 

EXODUS 20:17 

v17 "Huwag mong iimbutin ang bahay ng 

iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa | v17 "Dimo aguman ti balay ti sabali a tao. 

ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki Dimo aguman ti asawana, dagiti tagabuna, 

o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang dagiti bakana, dagiti asnona wenno ti aniaman 
baka, o ang kanyang asno, o ang anumang a sanikuana." (TBNDB) 


bagay ng iyong kapwa." (ABAB) 
“Pagkakaroon malinis na puso 


XI. Pangkalahatang Suliranin Patungkol Sa Kasalanan 


Romans 3:23-26 

v23yamang ang lahat ay nagkasala, at hindi 
nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos: 
v24sila ngayon ay itinuturing na ganap ng 
kanyang biyaya bilang kaloob sa 
pamamagitan ng pagtubos na na kay Cristo 
Jesus: 

v2Sna siyang inialay ng Diyos bilang 
handog na pantubos sa pamamagitan ng 
kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng 
pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa 
upang maipakita ang pagiging matuwid ng 
Diyos, sapagkat sa kanyang banal na 
pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga 
kasalanang nagawa sa nakaraan, 

v26upang mapatunayan sa panahong 
kasalukuyan na siya'y matuwid at upang 
siya'y maging ganap at taga-aring-ganap sa 
taong mayroong “pananampalataya ni 
Jesus. (ABAB) 


v23Nagbasol amin a tattao ket agkurangda 
iti kinadayag ti Dios. v24Ngem gapu iti 
parabur a siaayat nga inted ti Dios, 
mapalinteg ti amin a tattao iti sangoananna 
babaen ken ni Cristo Jesus a mangwayawaya 
kadakuada. 

v23Indaton ti Dios ni Cristo Jesus tapno, 
babaen iti ipapatayna, isu ti pakapakawanan 
dagiti basol dagiti tattao babaen iti 
pammatida kenkuana. Inaramid ti Dios 
daytoy tapno ipakitana ti kinalintegna. Iti 
napalabas, naanus ket pinalabasna dagiti 
basol ti tao. v26Ngem iti agdama a tiempo, 
dina palabasenen ti basol ti tao tapno 
ipakitana ti kinalintegna. Kastoy ti 
panangipakita ti Dios a nalinteg ti aramidna, 
ket palintegenna ti amin a mamati ken ni 
Jesus. (TBNDB) 


The Revelation of God's Justice. 


Romans 3:21-22: Apart from the law, where no one might lay hold of the law as a defense from God's 
judgment. Disclosed, 1:17. The righteousness of God involves God's action in Christ to “justify” (make right) 


those who trust in God (see 6:1-23). 


Romans 3:22: The alternate translation in note a, the faith of Jesus Christ, is increasingly preferred. It 
conforms this phrase to identically structured phrases in 3:3 (“the faithfulness of God”) and 4:12, 16 (“the 


faith of ... Abraham”) and reflects the importance for Paul of Jesus "faithful obedience (5:19, Phil 2:8). 
Romans 3:25-26: Paul emphasizes God's integrity and justice, now “revealed” (1:17), not in putting up with 
sin but in dealing with it decisively through the faith of Jesus (see note c). Sacrifice of atonement, 4 Macc 
17:22. The translation in note b (see Ex 25:17-22) is less likely. Divine forbearance, God has patiently 
withheld wrath, not to indulge sin but to lead sinners to repentance (2:4)... 


The New Oxford Annotated Bible Study Notes with the Apocryphal/Deuterocanonical Books Copyright @ 2007 by Oxford University 


Press, Inc. Oxford New York. All rights reserved. 





3d 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Handog Para 


Sa Kasalanan 
(Special Study #1) 


#x “Atonement” z Handog Na Pantubos 


m53 kapporet: A noun meaning a lid, propitiation. This word refers to the lid that covered the ark of 
the testimony. It was made of gold and was decorated with two cherubim. God resided above this 
mercy seat (Ex. 25:17-22). Only at specific times could the high priest come before the mercy seat 
(Lev. 16:2). On the Day of Atonement, the high priest made atonement for himself, the Tabernacle, 


and the people by a sin offering, which included sprinkling blood on this lid (Lev. 16:13-15)... 
THE COMPLETE WORD STUDY DICTIONARY: OLD TESTAMENT by Warren Baker, D.R.E. 4 Eugene 


Carpenter, Ph.D. 





I. Paano Ang Paraan Ng Pagpapatawad Sa Lumang Tipan? 


Leviticus 4:1-7 

vISinabi ni Yahweh kay Moises, v2 "Sabihin 
mo sa bayang Israel kung ano ang dapat 
nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi 
sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni 
Yahweh. 

v3 "Kung ang nagkasala'y ang pinakapunong 
pari, at nadamay pati ang sambayanan, mag- 
aalay siya ng isang batang toro na walang 
kapintasan bilang handog para sa kapatawaran 
ng kanyang kasalanan. v4Dadalhin niya ito sa 
harapan ni Yahweh sa may pintuan ng 
Toldang Tipanan, ipapatong niya sa ulo nito 
ang kanyang kamay at papatayin ito. 

v5 Kukuha ng kaunting dugo ang 
pinakapunong pari at dadalhin sa Toldang 
Tipanan. v6ltutubog niya sa dugo ang 
kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisikan 
niya ng pitong beses ang tabing ng 
santuwaryo. v7Lalagyan din niya ng dugo ang 
mga sungay ng altar ng insensong nasa 
harapan ni Yahweh sa Dakong Banal. Ang 
natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng 
altar na sunugan ng mga handog sa harap ng 
Toldang Tipanan. (MBB 2" Ed.) 


viKet ni Jehova nakisao ken Moises, a 
kinunana, v2Ibagam cadagiti amnac ti Israel, a 
cunam, No addanto macabasol a dina gagaraen 
iti maysa cadagiti saan nga aramiden nga 
imbilin ni Jehova, ket aramidennanto ti maysa 
cadagidiay: 

v3No ti napulotan a padi macabasolto isu a 
pacairamananto ti ili, mangidaton ngarud gapu 
iti basolna nga inaramidna, iti maysa a bumaro a 
vaca nga awan pacapilawanna ken Jehova, a 
maipaay a daton gapu iti basol. 

v4Ket mangyegto iti vaca a bumaro iti ruangan 
ti tolda ti gimong iti sango ni Jehova, ket 
ipataynanto ti imana iti rabaw ti olo ti vaca, ket 
patayennanto ti vaca iti sango ni Jehova. v5Ket 
ti napulotan a padi alaennanto ti dara ti vaca, ket 
yegnanto iti tolda ti gimong: v6Ket ti padi 
ibabasananto ti ramayna iti dara, ket iwarisnanto 
ti dara iti maminpito iti saclang ni Jehova iti 
sangoanan ti abbong ti santuario. v7Ket ti padi 
icabilnanto ti dadduma a dara cadagiti sarsara ti 
altar ti incienso a nasayamusom iti sango ni 
Jehova, nga adda iti tolda ti gimong, ket ti dagup 
ti dara ti bumaro a vaca ibuyatnanto iti puon ti 
altar ti daton a mapuuran, nga adda iti ruangan ti 
tolda ti gimong. (TSB) 


53 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Hebreo 9:22 

v22Ayon sa Kautusan, halos lahat ng bagay ay 
nililinis sa pamamagitan ng dugo, at walang 
kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa 
pamamagitan ng pag-aalay ng dugo.(MBB 2" ED) 


II. Paghahandog Sa Kasalanan (BagongTipan) 


Hebreo 10:1-7 

vI Ang Kautusan ay anino lamang at hindi lubos na 
naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. 
Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos 
sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taun- 
taon. v2Kung napatawad na nga ang mga lumalapit 
sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, 
wala na sana silang dapat alalahanin, at hindi na 
sila kailangang mag-alay pang muli. v3Ngunit ang 
mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng 
kanilang mga kasalanan taun-taon, v4sapagkat ang 
dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi 
makakapawi ng mga kasalanan. 

v5-6Dahil diyan, nang si Cristo'y naparito sa 
daigdig, sinabi niya sa Diyos: 

"Ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga 
hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa 
dambana dalhin, hindi mo kinalugdan ang mga 
handog na sinusunog, at ang mga handog upang 
pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang 
aking katawan upang maging handog. v7/Kaya't 
sinabi ko, 'Ako'y narito, O Diyos, upang sundin 
ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng 
kasulatan tungkol sa akin." (MBB 2" Ed.) 


Hebreo 9:11-12 

vi1Ngunit nang dumating si Cristo na 
Pinakapunong Pari ng mabubuting bagay na 
darating, sa pamamagitan ng lalong dakila at 
lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng 
mga kamay ng tao, samakatuwid ay hindi sa 
sangnilikhang ito, 

viZat hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng 
mga kambing at mga toro, kundi sa 
pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya 
ay pumasok na minsan magpakailanman sa 
Dakong Banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang 
hanggang katubusan. 

(ABAB ) 


v22Ket cas mayalubog iti linteg, nganngani 
isu-amin a banag magugoranda iti dara, ket no 
awan ti dara a maiparucpoc, awan ti 
pannacasubbot. (TSB) 


v1ISaan a naan-anay ti Linteg dagiti Judio, saan 
met a pudno a pagtuladan kadagiti napaypayso a 
bambanag. Anniniwanda laeng dagiti naimbag a 
bambanag nga umayto. Tinawen a maidatag ti isu 
met laeng a kita ti daton. Ni kaanoman saan a 
kabaelan ti Linteg a pagbalinen a naan-anay dagiti 
tattao nga umasideg iti Dios babaen kadagitoy a 
daton. v2 Ta no agpayso a maugasan ti basol dagiti 
agdaydayaw iti Dios, awan koman ti riknada a 
nakabasol, ket agsardengda metten nga agidaton. 
v3Nupay kasta, tinawen nga ipalagip dagitoy a 
daton ti basol dagiti tattao. v4Saan a kabaelan ti 
dara dagiti baka ken kalding nga ikkaten dagiti 
basol. 

v5Daytoy ti gapuna nga idi umayen ni Cristo ditoy 
lubong, kinunana iti Dios: "Dimo tarigagayan 
dagiti sakrifisio ken daton, ngem insaganaanmnak iti 
maysa a bagi. v6Dika maragsakan kadagiti daton a 
mapuoran iti altar, wenno dagiti daton a mangikkat 
kadagiti basbasol. v7Iti kasta, kinunak, 'Adtoyak, 
O Dios, a mangaramid iti pagayatam, Kas naisurat 
iti maipapan kaniak iti libro ti Linteg.'"'(FTBNDB) 


v11Ngem idi nga immay ni Cristo, cangatoan 
a padi dagiti naimbag a banbanag nga umayto 


gapu iti dacdackel ken nasaysayaat a 
tabernaculo, a saan a naaramid babaen ti ima, 
cayatna a sao-en, saan nga itoy a 
pannacaparsua, 


v12Ket saan met a gapu iti dara dagiti toro a 
calding ken dagiti toro, a vaca no di ket gapu 
iti darana met laeng, simrec iti naminpinsan a 
maipaay iti agnanayonen idiay santo a disso a 


nagun-odanmna ti agnanayon a pannacasubbot. 
(TSB) 


54 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Mga Pagpapala 
At Mga Sumpa 


G1? Lesson) 


I. Ang Mga Pagpapala 

Deuteronomio 28:1-10, 14 

vi "Kung susundin lamang ninyo si Yahweh 
na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang 
mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila 
sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. 
v2Mapapasa-inyo ang lahat ng mga 
pagpapalang ito kung susundin ninyo ang 
Diyos ninyong si Yahweh. 

v3 "Pagpapalain niya kayo sa inyong mga 
bayan at sa inyong mga bukid. 

v4 "Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, 
masaganang ani sa inyong lupain, at 
maraming alagang hayop. 

v3 "Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong 
inaning butil at ang mga pagkaing 
nagmumula roon. v6 "Pagpapalain niya kayo 
sa lahat ng inyong gagawin. 

v7 "Ang mga kaaway na magtatangkang 
lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong 
ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo ngunit 
magkakanya-kanya sila sa pagtakas. 

v8 "Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig 
at lahat ng inyong gawain, pagpapalain niya 
kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. 

v9 "Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y 
gagawin niyang isang bansang matatag at 
nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya 
at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. 
v10Sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na 
kayo'y kanyang bayan, at matatakot sila sa 
inyo. (MBB 2" Ed.) 


v14Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa 
sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa 
kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod 
kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa 
mga diyusdiyosan. (MBB 2nd ed.) 


v1Intuloy ni Moises, "No agtulnogkayo iti 
Apo a Diosyo ket ikagumaanyo a tungpalen 
dagiti amin a bilinna nga ipakaammok 
kadakayo ita nga aldaw, pagbalinennakayto a 
natantan-ok ngem iti uray ania a nasion iti 
rabaw ti daga. v2No agtulnogkayo iti Apo a 
Diosyo, maipaayto kadakayo amin dagitoy a 
bendision: v3 "Bendisionanto ti Apo dagiti ili 
ken dagiti talonyo. v4 "Paraburannakayto ti 
Apo iti adu nga annak, nawadwad nga apit 
ken adu a baka ken karnero. 

v5 "Bendisionanto ti Apo dagiti mulmulayo 
ken aniaman a taraon nga isaganayo nga 
agtaud kadakuada. v6 "Bendisionanto ti Apo ti 
amin nga aramidyo. 

v7 "Parmekento ti Apo dagiti kabusor a 
manggubat kadakayo. Maymaysanto ti 
paggapuanda a mangraut kadakayo, ngem 
mawarawaradanto ket tinto la 
pagturturonganda.a 

v8 "Bendisionanto ti Apo a Diosyo ti 
trabahoyo ket punnoennanto iti trigo dagiti 
kamaligyo. Wen, bendisionannakayto iti daga 
nga itedna kadakayo. 

v9 "No agtulnogkayo iti Apo a Diosyo ket 
tungpalenyo ti amin a bilinna, 
pagbalinennakayto a tattaona a kas inkarina. 
v10lti kasta, mabigbigto dagiti amin a tattao 
ditoy daga a dakayo ti pinili ti Apo a Diosyo 
ket agbutengdanto kadakayo (TBNDB) 


v14Ngem masapul a diyo sukiren ti aniaman a 
bilin ket dikay agdaydayaw ken agserbi 
kadagiti didiosen." 

(TBNDB) 


55 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


TI. Ang Mga Sumpa 

Deuteronmy 29:15-22 

v13 "Subalit kung hindi kayo makikinig kay 
Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa 
kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay 
ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang 
mga sumpang ito: 

v16 "Susumpain niya kayo, ang inyong mga 
lunsod at ang inyong mga bukid. 

v17 "Susumpain niya ang imbakan ng inyong 
inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula 
roon. v18 "Susumpain niya kayo at 
magkakaroon lamang kayo ng lilang anak, 
mahinang ani, at kaunting alagang hayop. 

v19 "Mabibigo kayo sa lahat ng inyong 
gagawin. v20 "Padadalhan niya kayo ng 
kahirapan, kaguluhan, at kabiguan sa lahat ng 
inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. 
Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa 
kanya. v21Hindi niya kayo aalisan ng salot 
hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay 
niya sa inyo. v22Lilipulin kayo ni Yahweh sa 
pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, 
nagaapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at 
sakit sa balat, padadalhan din niya kayo ng 
matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan 
ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. 
(MBB 2" Ed.) 


V15 "Ngem no dikay agtulnog iti Apo a 
Diosyo ket diyo tungpalen a sipupudno dagiti 
amin a bilin ken lintegna nga itedko kadakayo 
ita nga aldaw, agdissuorto kadakayo amin 
dagitoy a lunod: 

taltalonyo. 

v17 "Hunodnanto dagiti mulmulayo ken ti 
isaganayo a taraon. 

v18 "Iunodnakayto ti Apo ket bassitto laeng ti 
iparaburna nga annakyo, nakirangto ti apityo 
ken bassitto ti baka ken karneroyo. 

v19 "Tunodto ti Apo ti amin nga aramidyo. 
v20 "No agaramidkayo iti dakes ket 
tallikudanyo ti Apo a Diosyo, yegnanto 
kadakayo ti didigra, riribuk ken parikut iti 
amin nga aramidyo agingga a mapukawkayo a 
mamimpinsan. v21 Agsasarunonto a sakit ti 
sagabaenyo agingga nga awan matda 
kadakayo iti daga nga inkay sakupen. 
v22Ipalak-amto kadakayo ti Apo ti makaalis a 
sakit. Aggurigorkayto ket lumtegto dagiti 
bagbagiyo. Yegnanto ti tikag ken makalanet 
nga angin a mangdadael kadagiti mulmulayo. 
Agtalinaedto kadakayo dagitoy a didigra 
agingga a mataykayo. (TBNDB) 


A manuscript copy, ca. 1420, of the NT of Wycliffe's Bible. John Wycliffe (1324--1384) 
is credited with the first translation of the whole Bible into English. 





56 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Babala Laban sa Pagsunod sa Kaugalian ng mga Pagano 


Deuteronomio 18:9-14 

v9 "Kapag kayo'y naroon na sa lupaing 
ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong 
gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga 
tao roon. v10Sinuman sa inyo'y huwag 
magsusunog ng kanyang anak bilang handog. 
Huwag kayong manghuhula, huwag gagawin 
ang ginagawa ng mga mangkukulam, v1 lng 
mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa 
mga espiritu ng namatay. v12Sinumang 
gumawa ng alinman sa mga ito ay 
kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. 
Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya 
niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing 
pupuntahan ninyo. v13Lubos kayong maging 
tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. v14Ang 
mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod 
sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga 
agimat. Subalit ang mga ito ay ipinagbabawal 
sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. 

(MBB2nd Ed.) 








TIL. Ang Mahalagang Pagpili! 
Deuteronomy 30:15-20 

V13 "Binibigyan ko kayo ngayon ng 
pagpipilian: buhay o kamatayan, kasaganaan 
o kahirapan, v16kapag sinunod ninyo ang 
mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon 
mula kay Yahweh na inyong Diyos,a at kung 
mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang 
kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing 
ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng 
mahabang buhay at gagawing isang malaking 
bansa. v17 Ngunit kapag tumalikod kayo at 
ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay 
naglingkod sa ibang mga diyos, v18ngayon 
pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. 
Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin 
ninyo sa ibayo ng Jordan. 


v9 "Inton dumtengkayo iti daga nga ited 
kadakayo ti Apo a Diosyo, diyo tultuladen 
dagiti makarimon nga ugali dagiti tattao nga 
agnaed sadiay. v10Diyo idatag dagiti annakyo 
a kas daton a mapuoran iti altaryo. Diyo 
palubos nga agan-anito wenno agbuybuyon 
dagiti tattaoyo wenno aggamud v11wenno 
agipadles wenno makiumanda kadagiti espiritu 
dagiti natay. v12 Kagura ti Apo a Diosyo dagiti 
agaramid kadagiti kastoy a makarimon a 
banag. Daytoy ti gapuna a paksiatennanto 
dagita a tattao bayat ti isusungadyo. 
v13Masapul a naan-anay ti kinapudnoyo iti 
Apo." 

v14Kinuna ni Moises, "Iti daga nga inkay 
sakupen, agtulnog dagiti tattao iti 
pammagbaga dagiti agan-anito wenno dagiti 
agbuybuyon ngem saan nga ipalubos ti Apo a 
Diosyo a kasta ti aramidenyo. (TBNDB) 


v13 "Ita nga aldaw, agpilikayo iti kayatyo: 
kinaimbag wenno kinadakes, biag wenno 
patay. 

v16No tungpalenyo dagiti bilin ti Apo 

a Diosyo, no ayatenyo, no agtulnogkayo 
kenkuana ket annurotenyo dagiti amin a 
lintegna, rumang-aykayto ket agbalinkayto a 
dakkel a pagilian. Bendisionannakayto ti Apo 
a Diosyo iti daga nga inkay tagikuaen. 
v17Ngem no agsukirkayo, no dikayo 
dumngeg ket masulisogkayo nga agdaydayaw 
kadagiti didiosen, v18ballaagankayo itan nga 
awan duadua ti pannakadadaelyo. Ababanto ti 
biagyo iti dayta a daga nga inkay sakupen iti 
ballasiw ti Jordan. 


57 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


v19Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayo'y 
inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at 
ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang 
buhay para kayo at ang inyong lahi ay 
mabuhay nang matagal. v20Ibigin ninyo si 
Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa 
kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay 
mabuhay nang matagal sa lupaing ipinangako 
niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac 

at Jacob." (MBB 2nd ed.) 


Pangwakas: 


v19Pagpilienkayo iti biag 

wenno patay, iti bendision wenno iti lunod ti 
Dios. Awagak ti langit ken ti daga a 
mangsaksi iti pilienyo. Pilienyo ti biag. 
v20Ayatenyo ti Apo a Diosyo, agtulnog ken 
agtalinaedkayo a napudno kenkuana tapno 
napautto ti panagnaedyo, dakayo ken dagiti 
kaputotanyo, iti daga nga inkarina nga ited 
kadagidi kapuonanyo, da Abraham, Isaac ken 
Jacob." (TBNDB) 


1. Nakapili ka na ba? Buhay O Kamatayan? Pagsunod O Paglabag sa Kautusan? 


2. Memory Verse: Deuteronomio 30:19 
3. Next Lesson: “Si Joshua At Ang Mga Hukom” 


Mga Kinikilalang Diyus-diyosan Noong Unang Panahon: 


(“Quick Verse 2010 Parson Bible Pictures") 








A bronze statuette of 
Ba'al. (Numbers 25: 
Judges 6:25-31, 1 Kings 
16:31-32, 1 Kings 18:2 
Kings 10) 














A group of clay Asherah 
figurines dating to the Iron 
Age (9th-7th century B.C.). 
These figurines were kept 
in the home as “household 
gods.” (Genesis 31:19, 
Genesis 31:30-39, 1 
Samuel 19:9-17, 2 Kings 
23:24) 








58 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Si Josue 
At Ang Mga Hukom 


(12? Lesson) 


Mga Layon: 


1. Ipaunawa ang pagpapatuloy ng kasaysayan ng Israel sa panahon ni Joshue at ng mga 


Hukom. 


2. Tandaan ang mga aral na nakapaloob sa mga panahon na iyon. 
3. Hikayatin ang tagapakinig na tumulad sa mga tao ng Diyos noong unang panahon. 


1. Si Josue, Ang Kahalili Ni Moises 
Josue 1:2-9 

v2 "Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayo'y 
humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo 
sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa 
kanila. v3Gaya ng aking sinabi kay Moises, 
ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong 
mararating. v4Ito ang magiging hangganan ninyo: 
sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog 
ay ang disyerto, sa silangan, ang malaking Ilog 
Eufrates, at sa kanluran, mula sa lupain ng mga 
Heteo hanggang sa Dagat Mediteraneo. vJWalang 
makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. 
Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay 
Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. 
v6Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob 
sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa 
pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, 
ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. 
v7/Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang 
iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong 
Kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag 
kang susuway sa anumang nakasaad doon, at 
magtatagumpay ka saan ka man magpunta. 
v8Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng 
kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi 
upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa 
ganoon, magiging masagana at matagumpay ang 
iyong pamumuhay. v9Tandaan mo ang bilin ko: 
Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. 
Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa 
sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay 
kasama mo saan ka man magpunta." (MBB2nd ed) 


v2Kinunana, "Natayen ni Moises nga adipenko. 
Sika ken dagiti amin nga Israelita, 
agsaganakayon a bumallasiw iti Karayan Jordan 
ket inkay iti daga nga itedko kadakayo. v3Kas 
imbagak ken ni Moises, intedkon kadakayo ti 
amin a daga a mabaddekanyonto. v4Mangrugi ti 
beddengyo iti let-ang iti abagatan agingga 
kadagiti bantay ti Libano iti amianan, manipud 
iti dakkel a Karayan Eufrates iti daya, ken amin 
a sakup dagiti Heteo, sa agpa-laud agingga iti 
Taaw Mediterranean. v5Josue, awanto ti 
makaparmek kenka iti unos ti panagbiagmo. 
Addaakto kenka a kas iti kaaddak idi ken ni 
Moises. Saankanto a panawan wenno baybay-an. 
v6Pakirdem ti pakinakemmo ket dika agbuteng 
ta ipanguloam dagitoy a tattao a mangsakyup iti 
daytoy a daga nga insapatak nga ited kadagiti 
kapuonanda. v7Masapul ngarud a pakirdem ti 
pakinakemmo ket tungpalem a silinget dagiti 
amin a Linteg nga inted kadakayo ni Moises nga 
adipenko. Wen, tungpalem tapno agballigika iti 
sadinoman a papanam. v8Laglagipem a basaen 
ken adalen ti libro ti Linteg iti aldaw ken rabii 
tapno maannurotmo amin a sagudayenna ket 
rumang-ay ken agballigikanto. v9Laglagipem ti 
bilinko: 'Pakirdem ti pakinakemmo. Dika 
agbuteng wenno maupay, ta siak, ti Apo a 
Diosmo, addaak latta kenka iti sadinoman a 
papanam."" (TBNDB) 


39 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Mga Pangyayari Sa Pamumuno ni Josue 


A. Josue 21:43-45 

v43Ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang 
lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga 
ninuno. Kaya't nang masakop na nila ang buong 
lupain, doon na sila nanirahan. v44Binigyan sila 
ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain, ayon 
sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi 
sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway, 
sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa 
lahat ng kaaway. v45Tinupad ni Yahweh ang 
lahat ng ipinangako niya sa sambayanang Israel. 
(MBB2nd ed) 


B. Josue 24:14-16 

v14 "Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh 
at paglingkuran ninyo siya nang buong puso't 
katapatan. Alisin ninyo ang mga diyus- 
diyosang dating sinasamba ng inyong mga 
ninuno sa Mesopotamia at sa Egipto. Si 
Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. 
v15At kung ayaw ninyong maglingkod kay 
Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang 
inyong paglilingkuran: ang mga diyos na 
pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa 
Mesopotamia, o ang mga diyos ng mga 
Amoreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong 
tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking 
sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. 
v16Sumagot ang bayan, "Hindi namin 
magagawang talikuran si Yahweh at 
maglingkod sa ibang diyos! " (MBB 2" Ed) 


C. Hukom 2:7,8,10 

“Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon 

... Namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni 
Josue. Naglingkod nang tapat kay Yahweh ang 
mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang 
mga pinunong nakasaksi sa mga kahanga-hangang 
bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit 
ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay 
Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel.” 
(MBB 2" Ed.) 


v43Iti kasta, inted ni Yahweh kadagiti Israelita ti 
amin a daga nga insapatana nga ited kadagiti 
kaputotanda. Kalpasan ti panangsakupda iti daga, 
impasdekda sadiay ti taengda. v44Ket kas inkari ni 
Yahweh kadagiti kapuonanda, inyegna kadakuada 
ti kappia iti aglawlaw. Awan ti uray maysa 
kadagiti kabusorda ti makabael a sumango 
kadakuada, ta pinagballigi ni Yahweh dagiti 
Israelita kadagiti amin a kabusorda. v45Tinungpal 
ni Yahweh ti amin nga inkarina kadagiti Israelita. 
(TBNDB) 


v14 "Ita," intuloy ni Josue, "agbutengkayo 
ngarud iti Apo ket agserbikayo kenkuana a 
sipupudno ken iti amin a pusoyo. Iwaksiyo 
dagiti didiosen a nagdaydayawan dagidi 
kapuonanyo idiay Mesopotamia ken Egipto. Ti 
laeng Apo ti pagserbianyo. v15 No diyo kayat 
ti agserbi kenkuana, ikeddengyo itan no 
siasino ti pagserbianyo: agserbikayo kadagiti 
didiosen a nagserbian dagidi kapuonanyo idiay 
Mesopotamia wenno kadagiti didiosen dagiti 
Amorreo nga akindaga iti pagnanaedanyo iti 
agdama. Ngem no maipapan kaniak ken ti 
familiak, agserbikami iti Apo. 
v16Simmungbat dagiti tattao, "Adayo a 
mapanunotmi a panawan ti Apo tapno 
agserbikami kadagiti didiosen! " 

(TBNDB) 


v7/Nagserbi dagiti tattao ken ni Yahweh idi adda 
pay a biag ni Josue. Ket uray idi natayen ni Josue, 
intultuloyda ti nagserbi ken ni Yahweh ta sibibiag 
pay dagiti panguloda a makaammo kadagiti amin 
nga inaramid ni Yahweh iti Israel. v8Natay ni 
Josue nga adipen ni Yahweh idi agtawen iti 110. 
Ni Nun ti amana... vI0Natay met amin dayta a 
kaputotan, ket nabati ti sumaruno a kaputotan a 
saan a makaammo ken ni Yahweh ken iti amin nga 
inaramidna a pagimbagan ti Israel. (TBNDB) 


60 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


TIL. Anong Nangyari Matapos Mamatay Si Josue 


Hukom 2:11-14 

v11 Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan 
laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. 
v12Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng 
kanilang mga ninuno, na nagligtas sa kanila sa 
Egipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga diyus- 
diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya 
nagalit sa kanila si Yahweh. v1 3ltinakwil nila si 
Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astarot. 
v14Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y 
hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsaman 
ng ari-arian. (MBB2nd ed) 


v1 INagbasol dagiti Israelita ken ni Yahweh. 
Rinugianda ti nagdaydayaw kadagiti Baal. 
v12Tinallikudanda ni Yahweh a Dios dagiti 
kapuonanda, ti Dios a nangiruar kadakuada idiay 
Egipto: nagserbida kadagiti didiosen dagiti tattao 
iti likmutda. Nagrukbabda kadagitoy a didiosen. 
Nakapungtot ni Yahweh kadakuada. 
v13Tinallikudanda ni Yahweh ket nagserbida 
kadagiti Baal ken kadagiti Astarot. v1 4Napalalo ti 
pungtot ni Yahweh iti Israel, isut' gapuna a binay- 
anna dagiti kabusorda a mangraut kadakuada ken 
mangsamsam kadagiti sanikuada. Pinagballigi ti 
Dios dagiti amin a kabusorda iti aglikmut ket dida 
masalaknibanen dagiti bagbagida. (FBNDB) 


IV. Pagtatalaga Ng Mga Hukom Para Sa Bayang Israel 


Hukom 2:18-22 

v18 Lahat naman 

Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga 
daing bunga ng hirap na dinaranas nila. v19 Ngunit 
pagkamatay ng hukom, muli na namang 
sumasamba sa mga diyus-diyosan ang mga 
Israelita. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga 
ninuno ang kanilang ginagawa, hindi nila maiwan 
ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng 
ulo. v20 Kaya, lalong nagalit si Yahweh sa kanila. 
Sinabi niya, "Sumira ang mga Israelita sa 
kasunduang ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. 
Dahil sa pagsuway nila sa akin, v21 hindi ko na 
palalayasin ang natitira pang Cananeo sa lupaing 
iniwan sa kanila ni Josue nang siya'y namatay. v22 
Sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubok 
ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos, 
tulad ng kanilang mga ninuno." (MBB2nd ed) 








v18 Tinulongan ni Yahweh ti tunggal pangulo nga 
intedna kadakuada tapno isalakanna ida kabayatan 
ti panagbiag daytoy a pangulo. Kaasian ida ni 
Yahweh no umasugda gapu iti panagsagaba ken 
pannakaidadanesda. v19 Ngem no matay ti 
panguloda, agsublida manen iti sigud nga 
aramidda. Agbalinda a dakdakes ngem ti immuna a 
kaputotan. Surotenda dagiti didiosen a pagserbian 
ken pagdaydayawanda. Iti kinasukirda, 
intultuloyda ti nagaramid iti dakes. v20 Kasta unay 
ti pungtot ni Yahweh kadagiti Israelita ket 
kinunana, "Sinalungasing dagitoy a tattao ti 
katulagak kadagiti kapuonanda. Gapu ta didak 
tinungpal, v21 diakton papanawen dagiti nasion a 
Usarekto ida tapno maammoak no tungpalen dagiti 
Israelita ti bilinko a kas iti panagtungpal dagidi 
kapuonanda." 

(TBNDB) 


“Judges” (Mga Hukom) 


DW Sapat: A verb meaning to judge, to govern. This word, though often translated as judge, is much more 
inclusive than the modern concept of judging and encompasses all the facets and functions of government: 


executive, legislative, and judicial. Consequently, this term can be understood in any one of the following ways. 
It could designate, in its broadest sense, to function as ruler or governor... 
- TCWSD:OT by Warren Baker, D.R.E. Eugene Carpenter, Ph.D. 





61 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


MAGKAKASALA 


PAG NAMATAY 
N ANG HUKOM AN 


MAGSUSUGO NG HUKOM MAGAGALIT 
51 YAHWEH AT ANG ISRAEL MAPOPOOT 
AY MAGIGING TAPAT SI YAHWEH 


DARAING AT MANANALANGIN MATATALO NG KAAWAY 


KAY YAHWEH AT SILA'Y AT SASAMSAMIN ANG 
KAKAAWAAN KANILANG MGA ARI-ARIAN 


kar Id 


BUHAY SA ILALIM NG PAGKAKASALA 





62 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Panahon Ng Mga Kaharian: 
Saul, David, At Solomon 


(13t Lesson) 


Mga Layon: 


1. Malaman ang mga pangyayari sa kasaysayan ng mga kaharian. 


2. Maunawaan ang mga aral na nakapaloob dito. 


I. Humingi Ang Bayang Israel Ng Isang Hari 


I Samuel 8:1-9 

vINang matanda na si Samuel, ginawa niyang 
mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak 
na lalaki. v2Ang panganay niya ay si Joel at 
ang pangalawa'y si Abias. Sila'y nagsilbing 
hukom sa Beer-seba. vINgunit hindi sila 
sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. 
Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng 
suhol, at hindi pinairal ang katarungan. 
v4Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay 
samasamang nagsadya kay Samuel sa Rama at 
v3kanilang sinabi, "Matanda na po kayo. Ang 
mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa 
inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng 
isang haring mamumuno sa amin tulad ng 
ibang mga bansa." 

v6Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng 
mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. 
v7Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin 
mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi 
ikaw kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari 
nila. 8Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay 
ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas 
ko sila sa Egipto. Noon pa'y tumalikod na sila 
sa akin, at naglingkod sa mga diyus-diyosan. 
v9Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng 
babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano 
ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala 
sa kanila." (MBB 2” ed.) 


v1Idi lumakayen ni Samuel, dinutokanna 
dagiti annakna nga ukom iti Israel. v2Joel ti 
nagan ti inauna ket Abias met ti inaudi. 
Nagserbida nga ukom idiay Beerseba. v3Ngem 
dida sinurot ti tugot ni amada. Ti laeng 
panguartaanda ti pampanunotenda, isu a 
nagawatda iti pasuksok ket saan a nalinteg ti 
panangrisutda kadagiti darum. 
v4Naguummong dagiti amin a panglakayen ti 
Israel sada napan ken ni Samuel idiay Rama. 
v5Kinunada kenkuana, "Kitaem, lumakaykan 
ket saan a sumurot dagiti annakmo iti tugotmo. 
Nasaysayaat no mangdutokka iti ari a 
mangituray kadakami, tapno maaddaankami iti 
ari a kas kadagiti sabali a pagilian." 

v6Saan a naragsakan ni Samuel iti 
panagdawatda iti ari, ket nagkararag ken ni 
Yahweh. Kinuna ni Yahweh: v7 "Ipangagmo ti 
amin nga ibaga dagiti tattao kenka, ta saan a 
sika ti linaksidda no di ket siak ta didakon 
kayat a mangituray kadakuada. v8Manipud idi 
inruarko ida idiay Egipto, tinallikudandakon 
ket nagdaydayawda kadagiti didiosen. Ita, ar- 
aramidenda met kenka ti inar-aramidda kaniak. 
v9Ipangagmo ngarud ti saoda, ngem 
ballaagam ida iti nainget ket ilawlawagmo 
kadakuada no anianto ti aramiden ti ari a 
mangituray kadakuada." (TBNDB) 


63 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Ang Mga Hari Ng Israel 

Mga Gawa 13:21-22 

v21Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa 
kanila ng Diyos ang isang lalaking mula sa lipi 
ni Benjamin, si Saul na anak ni Cis. Naghari si 
Saul sa loob ng apatnapung taon. v22At nang 
siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang 
pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. 
Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, 'Si David, 
na anak ni Jesse, ay isang lalaking mula sa 
aking puso. Siya'y handang sumunod sa lahat 
ng iniuutos ko.' (MBB 2" ed) 


v211di dimmawatda iti ari, intedna nga arida ni 
Saulo nga anak ni Kis a nagtaud iti tribu ni 
Benjamin. Nagturay ni Saulo iti uppat a pulo a 
tawen. v22Kalpasan ti panangikkat ti Dios 
kenkuana, insaadna ni David a kas arida. 
Kastoy ti kinuna ti Dios maipapan kenkuana, 
'Nasarakak a ni David nga anak ni Jesse ti 
lalaki a makatungpal iti amin a pagayatak!' 
(TBNDB) 


TIL. Si David Ang Dakilang Hari Ng Bayang Israel 


2 Samuel 8:15 

v15At naghari si David sa buong Israel: at 
iginawad ni David ang kahatulan at ang 
katuwiran sa kaniyang buong bayan. (4B) 


v15Inturayan ni David ti entero nga Israel. 
Impatungpalna ti linteg ket inkagumaanna a 
maipakat ti hustisia iti amin nga iturayanna. 
(TBNDB) 


IV. Pangakong Kaharian Mula Sa Binhi Ni David 


II Samuel 7:8, 12-17 

v8 Sabihin mo rin sa lingkod kong si 
David ang salitang ito ni 
Yahweh...v12Pagkamatay mo, isa sa mga 
anak mong lalaki ang hahalili sa iyo 
bilang hari, at papatatagin ko ang kanyang 
kaharian. v/3Siya ang magtatayo ng 
templo para sa akin, at sa kanyang angkan 
magmumula ang maghahari sa aking 
bayan magpakailanman. v14Ako'y 
kanyang magiging ama at siya'y aking 
magiging anak. Kung siya'y magkasala, 
paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa 
ng ama sa nagkakasalang anak. v/5Ngunit 
ang paglingap ko sa kanya'y hindi 
magbabago, di tulad ng nangyari kay 
Saul. v16Magiging matatag ang iyong 
sambahayan, ang iyong kaharia'y hindi 
mawawaglit sa aking paningin at 
mananatili ang iyong trono 
magpakailanman.” v1 71Isinaysay nga ni 
Natan kay David ang lahat ng sinabi sa 
kanya ni Yahweh. (MBB 2nd ed.) 


v8Ngarud, ibagam ken ni David nga 
adipenko a kastoy ti kunak kenkuana,... 


v12Inton matayka ket maitiponka kadagiti 
kapuonam, isaadkonto ti maysa kadagiti 
annakmo a kas ari, ket pabilgekto ti 
pagarianna. v1 3Isunto ti mangbangon iti 
templok, ket itultuloyto dagiti kaputotanna 
ti agturay a kas ari. v14Siakto ti agbalin 
nga amana, ket isunto ti anakko. No 
agaramid iti dakes, dusaekto a kas iti 
panangdusa ti ama iti anakna. vVI5Ngem 
diakto ibabawi ti tulongko kenkuana a kas 
iti panangibabawik iti panangtulongko 
ken ni Saul nga inikkatko tapno sika ti 
maisaad nga ari. vI16Maaddaankanto latta 
iti kaputotam. Pagpautekto ti pagariam. 
Dinto agpatingga ti panagari kadagiti 
kaputotam."" 

v1 7Imbaga ni Natan ken ni David dagiti 
amin nga impaltiing ti Dios kenkuana. 
(TBNDB) 


64 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


V. Ang Karunungan At Katanyagan Ni Solomon 


1 Hari 4:29-34 

v29At binigyan ng Dios si Solomon ng 
karunungan, at di kawasang katalinuhan at 
kaluwagan ng puso, gaya ng buhanging nasa tabi 
ng dagat. v30 At ang karunungan ni Solomon ay 
mahigit kay sa karunungan ng lahat na anak ng 
silanganan, at kay sa buong karunungan ng Egipto. 
v31Mas marunong siya kaysa sinumang tao... 
Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. 
v32Siya ang may-akda ng tatlong libong 
salawikain, kumatha rin siya ng isang libo't limang 
mga awit. v33Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa 
lahat ng uri ng halaman: mula sa sedar ng Lebanon 
hanggang sa hisopong tumutubo sa pader. 
Naipapaliwanag din niya ang tungkol sa mga 
hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa: 
gayundin ang tungkol sa mga ibon at mga isda. 
v34Dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig 
upang makinig sa kanyang karunungan. 
Pinapapunta rin sa kanya ang maraming mga tao 
upang siya'y mapakinggan. (ABAB) 


VI. Ang Mga Kasalanan Ni Haring Solomon 


1 Hari 11:1-6 

v1Umibig si Solomon sa maraming dayuhang 
babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya 
ng mga babaing Moabita, Ammonita, Edomita, 
Sidonio at Heteo. v2Ipinagbabawal ni Yahweh sa 


mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. 


"Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan 
sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating 
sumamba sa kanilang mga diyus-diyosan," sabi ni 
Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa 
mga babaing ito. vJAng mga asawa niyang mula sa 
lipi ng mga hari ay pitong daan, at ang kanya 
namang mga asawang-lingkod ay tatlong daan. 
v4Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng 
mga ito na sumamba sa kanilang mga diyus- 
diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh, 
hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na 
kanyang ama. v5Sumamba si Solomon kay Astarte, 
ang diyosa ng mga Sidonio at kay Milcom, ang 
karumal-dumal na diyos ng mga Ammonita. 
v6Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay 
Yahweh, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng 
kanyang amang si David, na buong katapatang 
naglingkod kay Yahweh. (MBB 2" ed) 


v29Pinaraburan ti Dios ni Solomon iti 
naisangsangayan a kinasirib ken sirmata. Awan ti 
pumada iti kinasiribna. 

v30Nasirsirib ni Solomon ngem ti amin a 
mamasirib a taga-daya wenno ti amin a mamasirib 
iti Egipto. 

v3llsu ti kasiriban a tao... Nagdinamag iti amin a 
kabangibang a nasion. 

v32Talloribu a proverbio ken nasurok a 1,000 a 
kanta ti pinutarna. 

v33Nagsao maipanggep iti kayo ken mula, 
manipud iti sedro ti Libano agingga iti hisopo nga 
agtubo kadagiti pader. Nagsao maipanggep 
kadagiti animal, tumatayab, parsua nga 
agkarkarayam ken ikan. 

v34Nagdinamag iti entero a lubong ti kinasiribna 
ket nagibaon dagiti ari kadagiti tattao a dumngeg 
kenkuana. (TBNDB) 


v1 Adu a babbai a nagtaud kadagiti sabali a pagilian 
ti inay-ayat ni Solomon. Malaksid ti anak ti Faraon 
nga ari ti Egipto, nangasawa pay iti adu a Moabita, 
Ammonita, Edomita, Sidonia ken Hetita. 
v2Inasawana ida nupay imbilin ni Yahweh kadagiti 
Israelita a dida makiasawa kadagita a tattao ta 
isudanto ti mangawis kadakuada nga agdaydayaw 
kadagiti sabali a didiosen. 

v3Pitogasut a prinsesa ti assawana ket 300 dagiti 
babbai a nagserbi a kas assawana. Insungsongda ni 
Solomon a mangbaybay-a iti Dios, 

v4ket idi lumakayen, indalanda nga agdaydayaw 
kadagiti didiosen. Saan a napudno ken ni Yahweh a 
Diosna a kas iti kinapudno idi ni David nga amana. 
V53Nagdaydayaw ken ni Astarot a diosa dagiti 
Sidonio, ken ni Milcom, ti makarimon a dios dagiti 
Ammonita. v6Nagbasol ken ni Yahweh ket saan a 
napudno kenkuana a kas iti kinapudno ni David nga 
amana. (TBNDB) 


65 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


VII. Nahating Kaharian [Israel At Judah] (930-586 B.C.) 


I Hari 11:9-13 

v0Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa 
ginawa niyang ito. Dalawang beses na 
nagpakita sa kanya si Yahweh v10at 
pinagbawalan siyang maglingkod sa mga 
diyus-diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si 
Yahweh. v1 Il Kaya nga't sinabi nito sa kanya, 
"Dahil sumira ka sa ating kasunduan at 
sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa 
iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang 
lingkod mo. v12Ngunit alang-alang kay David 
na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon 
ng paghahari mo, kundi sa panahon ng 
paghahari ng iyong anak. v13Isang lipi lamang 
ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David 
na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, 
ang lunsod na aking pinili." (MBB2nd ed) 


Pangwakas: 


V9-10Namindua a nagparang ken ni Solomon 
ni Yahweh a Dios ti Israel ket imbilinna 
kenkuana a di agdaydayaw kadagiti didiosen a 
ganggannaet. Nupay kasta, dina impangag ni 
Yahweh. Tinallikudanna ketdi, isu a 
nakapungtot ni Yahweh kenkuana v1 Iket 
kinunana, "Agsipud ta inggagaram a 
naglikudan ti nagtulaganta ket 
sinalungasingmo dagiti bilinko, ikkatekto 
kenka ti pagarian sa itedko iti maysa kadagiti 
ofisialesmo. v12Ngem gapu ken ni David nga 
amam, diak aramiden daytoy bayat ti 
panagbiagmo no di ket inton tiempo ti 
panagturay ti anakmo. v13Ket diakto ikkaten a 
mamimpinsan ti pagarian kenkuana. Gapu ken 
ni David nga adipenko ken gapu iti Jerusalem 
nga imbilangko a siudadko, mangibatiakto iti 
maysa a tribu nga iturayanna." (TBNDB) 


1. Anong mga aral ang matututunan natin sa buhay ng mga hari? 


2. Memory verse: 2 Samuel 8:15 


3. Susunod na aralin: “Ang Pagpapatapon At Pababalik” 


A Model of Solomon's Temple 
(Archaeology and the Bible by John C. H. Laughlin) 


N 


Pina 








VIA 
N MOPvrrran 
YY nre a 





Figure BS Raonsrxnon ol "Sakimanic” temple, Courtesy of M, Lyon 


66 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Pagpapatapon 
At Ang Pagbabalik 


(14 Lesson) 


Mga Layon: 


1. Maunawaan ang nangyari sa bayang Israel matapos silang magkasala dahil sa pangunguna ng 


kanilang mga hari. 


2. Malaman ang resulta ng mga pagkakasalang ito. 
3. Matuklasan kung ano ang paraan ng kanilang panunumbalik. 


I. Ang Nahating Kaharian /10 Lipi Ng Israel at Ang Kaharian Ng Judah] 


I Hari 12:16-17, 20-24 

v16Nang makita ng mga taong-bayan na ayaw 
silang pakinggan ng hari ay sinabi nila, "Umuwi na 
tayo, O Israel! Ano bang mapapala natin kay 
David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni 
Jesse? Pabayaan na natin ang sambahayan ni 
David!" Umuwi na nga sa kani-kanilang tahanan 
ang sampung lipi ng Israel. v17 Ang mga 
naninirahan lamang sa mga lunsod ng Juda ang 
nanatiling sakop ni Rehoboam... 


v20Nang marinig ng pinuno ng Israel na bumalik 
na si Jeroboam, siya'y ipinatawag nila sa 
kapulungan ng bayan at ginawang hari ng sampung 
lipi ng Israel. Ang lipi lamang ni Juda ang nanatili 
sa angkan ni David. 

v21 Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon 
niya ang mga lipi ni Juda at ni Benjamin. 
Nakatipon siya ng 180,000 mga sanay na 
mandirigma upang digmain ang sampung lipi ni 
Israel at bawiin ang kanyang kaharian. v22Subalit 
sinabi ni Yahweh kay Semaias na kanyang 
lingkod, v23 "Sabihin mo kay Rehoboam na anak 
ni Solomon at hari ng mga lipi ng Juda at 
Benjamin v24na huwag na nilang digmain ang 
sampung lipi ng Israel. Hayaan na niyang makauwi 
ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan sapagkat 
ang nangyari ay aking kalooban." Sinunod naman 
nila ang utos ni Yahweh at sila'y umuwi sa kani- 
kanilang mga tahanan. (MBB 2" ed) 


v16lIdi mabigbig dagiti tattao a saan nga ipangag ti 
ari ida, inyikkisda, "Marpuog koma ni David ken ti 
familiana! Ania kadi ti naipaayda kadatayo? 
Agawidtayon, tattao ti Israel! Bay-anyo a ni 
Rehoboam ti makaammo iti bagbagina!" ngarud 
dagiti Israelita. 

v1 7Dagiti laeng tattao nga agnaed kadagiti siudad 
iti sakup ti Juda ti inturayan ni Rehoboam... 


v201di madamag dagiti Israelita a nagsubli ni 
Jeroboam manipud idiay Egipto, inawisda iti 
maysa a taripnong dagiti tattao ket pinagbalinda 
nga ari ti Israel. Ti laeng tribu ti Juda ti nagtalinaed 
a napudno kadagiti kaputotan ni David. 

v2 11di sumangpet ni Rehoboam idiay Jerusalem, 
inummongna ti 180,000 a napili a mannakigubat 
kadagiti tribu ti Juda ken Benjamin. Panggepna ti 
makigubat tapno maisubli ti panangiturayna 
kadagiti tribu ti amianan ti Israel. 

v22Ngem imbaon ti Dios ni profeta Semaias 

v23a mapan ken ni Rehoboam ket ipakaammona 
kenkuana ken kadagiti amin a tattao kadagiti tribu 
ti Juda ken Benjamin 

v24ti sao ni Yahweh: "Diyo rauten dagiti mismo a 
kakabsatyo nga Israelita. Agawidkayo aminen, ta 
siak ti akin-aramid iti napasamak." ti bilin ni 
Yahweh ket nagawidda. 

(TBNDB) 


67 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Ang Pagkubkub At Pagkabihag Sa Israel 
2 Hari 17:5-6, (725-722 B.C.) 

v3Nilusob ni Salmaneser ang Israel, at tatlong 
taong kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. 
v6Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, 
ang Samaria ay sinakop ng hari ng Asiria. Dinala 
niyang bihag ang mga Israelita sa Asiria at ikinalat 
sa Hala, ang iba'y sa Ilog Habor, sa Gozan, at sa 
mga lunsod ng Medes. (MBB 2" ed) 











TITI. Ang Pagkubkob At Pagkabihag Sa Judah 


2 Cronica 36:14-21 (588-586 BCE.) 
v14Sumama nang sumama ang mga pinuno ng 
Juda, ang mga pari at ang mga mamamayan. 
Tinularan nila ang kasuklam-suklam na gawain ng 
ibang bansa. Pati ang Templo sa Jerusalem na 
inilaan ni Yahweh para sa kanyang sarili ay 
kanilang nilapastangan. v15Gayunman, dahil sa 
habag ni Yahweh sa kanila at sa pagmamalasakit 
niya sa kanyang Templo, nagpatuloy siya sa 
pagpapadala ng mga sugo upang bigyan sila ng 
babala. v16Ngunit hinahamak lamang nila ang 
mga ito, pinagtatawanan ang mga propeta at 
binabale-wala ang mga babala ng Diyos. Dahil 
dito'y umabot sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa 
kanyang bayan at hindi na sila makaiwas sa 
kanyang pagpaparusa. v1 7Dahil dito, ginamit niya 
ang hari ng Babilonia upang patayin sa tabak 
maging sa loob ng Templo ang kanilang mga 
kabataan. Wala itong iginalang, binata man o 
dalaga, kahit ang matatanda. Ipinaubaya sila ng 
Diyos sa kapangyarihan ng hari. v1 8Lahat ng 
kagamitan, malalaki at maliliit sa loob ng Templo 
ni Yahweh, pati ang kayamanang naroon, gayundin 
ang sa hari at mga opisyal nito ay dinala sa 
Babilonia. v19Sinunog nila ang Templo, winasak 
ang pader ng Jerusalem at ang malalaking gusali. 
Ang mahahalagang ari-arian doon ay sinunog din, 
at ang lahat ay iniwan nilang wasak. v20 Ang mga 
hindi napatay ay dinala nilang bihag sa Babilonia. 
Inalipin sila roon ng hari at ng kanyang mga anak 
hanggang ang Babilonia ay masakop ng Persia. 
v21 Ito ang katuparan ng pahayag ni Jeremias na 
ang lupain ay mananatiling tiwangwang sa loob ng 
pitumpung taon upang makapagpahinga. 

(MBB 2" ed.) 


v5Kalpasamna, rinaut ni Salmaneser ti Israel ket 
linakubna ti Samaria. Iti maikatlo a tawen a 
pananglakubna iti siudad, v6iti maikasiam a tawen 
a panagturay ni Oseas, sinakup ti emperador ti 
Asiria ti Samaria. Impamna a balud dagiti Israelita 
idiay Asiria. Pinagnaedna ti sumagmamano 
kadakuada iti siudad ti Hala, ti dadduma iti asideg 
ti karayan Habor iti daga ti Gozan ket ti dadduma 
kadagiti siudad ti Media... (TBNDB) 


v14Maysa pay, tinulad dagiti papangulo ti Juda, 
dagiti papadi ken dagiti tattao ti aramid dagiti 
nasion iti aglawlawda, nagdaydayawda met 
kadagiti imahen ket natulawan ti Templo a 
pinagbalin ni Yahweh a nasantoan. v15Kayat ni 
Yahweh a Dios dagiti kapuonanda nga ispalen 
dagiti tattaona ken ti Templona, isu nga 
intultuloyna ti nangibaon kadagiti mangballaag 
kadakuada. v1 6Ngem rinabrabakda laeng dagiti 
naibaon ken dagiti profetana ket kinatkatawaanda 
ti aniaman nga ibagada. Nagangayanna, napunnoan 
ni Yahweh ket simged ti pungtotna kadagiti 
tattaona. 

v1 7Imbaon ni Yahweh ti ari ti Babilonia a 
mangraut kadakuada. Pinatay ti ari dagiti lallaki 
nga agtutubo ti Juda iti Templo. Awan ti 
kinaasianna---ubbing wenno nataengan, lallaki 
wenno babbai, masakit wenno nasalun-at. Inyawat 
amin ida ti Dios iti pannakabalin ti ari. 
v18Sinamsam ti ari ti Babilonia ti amin nga 
alikamen iti uneg ti Templo agraman dagiti 
sanikua ti ari ken dagiti ofisialesna, ket impanna 
dagitoy idiay Babilonia. v19Pinuoranna ti Templo 
ken ti siudad agraman dagiti amin a palasio ken 
kinabaknang ti siudad, ket rinebbana dagiti bakud 
ti siudad. v20Impanmna idiay Babilonia dagiti tattao 
a saan a napapatay. Sadiay, nagserbida a tagabu 
kenkuana ken kadagiti kaputotanna agingga a 
pimmigsa ti pagarian ti Persia. v21 Ket natungpal ti 
sao ni Yahweh idi imbagana ken ni profeta 
Jeremias, "Aginananto ti daga iti uneg ti 70 a 
tawen a sukat dagiti Tawen a Panaginana a saan a 
nangilin." (TBNDB) 


68 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Ang Pagbabalik Sa Panahon Ni Ezra (Muling Pagtatayo Ng Templo) 


Egra 1:1-3 (538-516 BCE) 

vINoong unang taon ng paghahari ni Ciro sa 
Persia, natupad ang sinabi ni Yahweh sa 
pamamagitan ni Propeta Jeremias nang udyukan ni 
Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong 
kaharian ang utos na ito: v2 "Ito ang utos ni 
Emperador Ciro, ng Persia: Ibinigay sa akin ni 
Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng 
kaharian sa buong daigdig at inatasan niya ako na 
ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa 
Juda. v3 Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa 
kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa 
Jerusalem upang muling maitayo roon ang Templo 
ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na 
sinasamba sa Jerusalem. "" (MBB 2" ed.) 


v1Iti umuna a tawen a panagturay ni Ciro nga 
emperadora ti Persia, tinignay ni Yahweh ti ari 
tapno mangipaulog iti bilin a maibasa iti entero a 
pagarianna. Naaramid daytoy tapno matungpal ti 
sao ni Yahweh babaen ken ni profeta Jeremias. 
v2 "Daytoy ti bilin ni Ciro nga Emperador ti Persia. 
Ti Apo a Dios ti langit ti nangisaad kaniak nga 
agturay iti entero a lubong. Imbagana kaniak a 
mangbangonak iti templo nga agpaay kenkuana 
idiay Jerusalem iti Juda. v3Sapay koma ta adda ti 
Dios kadakayo amin a tattaona. Inkayo idiay 
Jerusalem, ket bangonenyo manen ti Templo ti 
Apo a Dios ti Israel, ti Dios a pagdaydayawan 
idiay Jerusalem. " (TBNDB) 


V. Pagbabalik Sa Panahon Ni Nehemiah (Muling Pagtatayo Ng Pader) 


Nehemiah 6:15-16: 9:36-38 (445 BCE) 
v15Pagkaraan ng limampu't dalawang araw na 
paggawa, natapos ang pader noong ikadalawampu't 
limang araw ng ikaanim na buwan. v16Nang 
mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang 
nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, 
napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa 
namin dahil sa tulong ng aming Diyos. 

ch.9: v36Ngayon, sa lupaing ito na iyong 
ipinamana, sa lupaing ito na ang pagkain ay 
sagana, kami'y busabos at alipin. 

v37 Ang dahilan ay ang aming pagkakasala, 

kaya ang nagpapasasa sa ani ng bukid ay ang mga 
haring sa ami'y lumupig. Nasusunod nila anumang 
gustuhin, pati mga kawan nami'y inaangkin. O 
sukdulan na itong hirap namin! v38Dahil dito, 
kaming sambayanang Israel ay gumawa ng isang 
kasulatan ng sinumpaang kasunduan. Ito'y lubos na 
sinang-ayunan at nilagdaan ng aming mga pinuno, 
mga Levita at mga pari. " (MBB 2" ed) 


Pangwakas: 


v15Iti maika-25 nga aldaw ti bulan ti Elul, 
nalpasmi a binangon ti bakud: 52 nga aldaw a 
nagtrabahokami. v16Idi madamag daytoy dagiti 
kabusormi kadagiti kabangibang a nasion, 
nabigbigda a naibabainda gapu ta ammo ti amin a 
nalpas ti trabaho babaen iti tulong ti Dios. 


ch.9: v36lta, tagabukamin iti daga nga intedmo 
kadakami, iti daytoy nadam-eg a daga a pagtaudan 
ti taraonmi. 

v37Maited ti amin nga apit kadagiti ari 

nga insaadmo gapu ta nagbasolkami. 
Aramidenda ti kaykayatda kadakami ken kadagiti 
bakami, ket napalalo ti pannakaparigatmi. 
v38Gapu kadagiti amin a napasamak, 
mangaramidkami iti maysa a kasuratan a 
masapataan ken patalgedan dagiti papangulo, 
Levita ken papadimi. " (TBNDB) 


1. Ano ang iyong mga natutunan sa pag-aaral ng kasaysayan ng Israel? 


2. Memory verse: 2 Kings 17:13 


3. Susunod Na Aralin - “Propesiya Sa Pagdating Ng Kaharian Ng Diyos” 


69 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Propesiya Sa Pagdating 
Ng Kaharian Ng Diyos 


(15t Lesson) 


Mga Layon: 


1. Ipaliwanag ang mga propesiya ukol sa pagdating ng kaharian. 
2. Ihanda ang isipan patungkol sa kaharian sa Bagong Tipan. 


I. Ang Panaginip ni Nebucadnezar 


Daniel 2:1-6 

vINoong ikalawang taon ng paghahari ni 
Nebucadnezar, siya ay nagkaroon ng 
masamang panaginip. Kaya siya'y nabagabag 
at hindi makatulog. v2Dahil dito, ipinatawag 
niya ang lahat ng salamangkero, enkantador, 
mangkukulam, at astrologo upang ipaliwanag 
ang kanyang panaginip. v3Sinabi niya sa 
kanila, "Nanaginip ako at ito ang 
bumabagabag sa akin hanggang ngayon. 
Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking 
panaginip." 

v4Sumagot ang mga astrologo sa wikang 
Aramaico,a "Mabuhay ang hari! Sabihin po 
ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin." 
v5Sinabi ng hari sa mga astrologo, "Ipinag- 
uutos kong sabihin muna ninyo ang aking 
panaginip saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, 
ipapapatay ko kayo at ipawawasak ang inyong 
mga tahanan. v6Kapag nasabi naman ninyo at 
naipaliwanag ang aking panaginip, 
gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya 
sabihin na ninyo at ipaliwanag sa akin ang 
aking panaginip." (MBB 2” ed) 


viIti maikadua a tawen a panagturay ni 
Nebucadnesar, adda natagtagainepna a 
nangriribuk unay kenkuana ken puon ti saanna 
a nakaturturogan. v2lti kasta, pinaayabanna 
dagiti amin a mammuyon, salamangkero, 
baglan ken managanito tapno ibagada ti 
kaipapanan ti tagtagainepna. Idi dimmatagda, 
v3kinuna ti ari kadakuada, "Mariribukanak iti 
natagtagainepko. Kayatko a maammoan ti 
kaipapananna." 

v4Simmungbatda ket kinunada iti pagsasao 
nga Arameo,a "Sapay koma ta agbiag ti Natan- 
ok nga Ari iti agnanayon! Ibagam ti 
tagtagainepmo ket ipalawagmi ti 
kaipapananna." 

v3Kinuna ti ari kadakuada, "Naikeddengkon a 
no diyo maibaga kaniak ti tagtagainep ken ti 
kaipapananna, marangrangkaykayto ket 
marakrakto pay dagiti balbalayyo. V0Ngem no 
maibagayo kaniak ti tagtagainep ken ti 
kaipapananna, gunggonaankayo babaen ti 
pannangtedko kadagiti sagut ken 
pammadayaw. Ibagayo ngarud kaniak ita ti 
tagtagainep ken ti kaipapananna." 

(TBNDB) 


TO 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Inihayag Ng Diyos Kay Daniel Ang Hiwaga 


Daniel 2:16-20 

v16Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at 
nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at 
ipapaliwanag niya ang panaginip nito. 
v17Matapos payagan, umuwi si Daniel at 
sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang 
pangyayari. v1 8Hiniling niyang sama-sama 
silang manalangin sa Diyos ng kalangitan 
tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila 
patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo 
ng Babilonia. v19Nang gabing iyon, sa 
pamamagitan ng pangitain ay inihayag ng 
Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. 
Kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. 
v20Ang sabi ni Daniel: 

"Purihin magpakailanman ang pangalan ng 
Diyos, pagkat siya'y marunong at 
makapangyarihang lubos. (MBB 2" ed) 


v16Dinagdagus ni Daniel ti napan iti ari ket 
kiniddawna ti ad-adu a tiempo tapno 
maibagana kenkuana ti kaipapanan ti 
tagtagainep. v17Kalpasanna, nagawid ni 
Daniel ket impakaammona kada Hananias, 
Misael ken Azarias ti napasamak. 
v18Imbagana kadakuada nga agdawatda iti 
kaasi ti Dios ti langit tapno ipaltiingna 
kadakuada ti tagtagainep ket saanda a 
mairaman a mapapatay kadagiti mammagbaga 
iti Babilonia. v19Iti dayta a rabii, babaen iti 
maysa a parmata, naipakaammo ken ni Daniel 
ti nasao a palimed. Iti kasta, dinaydayawna ti 
Dios ti langit. Kinunana: 

v20 Masirib ken mannakabalin ti Dios! 
Madaydayaw iti agnanayon awan 
inggana.(TBNDB) 


TIL. Ang Paliwanag Ni Daniel Sa Panaginip Ng Hari 


Daniel 2:31-45 

v3] "Mahal na hari, ang nakita ninyo ay 
isang malaki at nakakasilaw na rebulto. 
Nakatayo ito sa inyong harapan at 
nakakatakot pagmasdan. v32Ang ulo nito 
ay lantay na ginto, at pilak ang dibdib at 
mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga 
hita nito. V33Ang mga binti ay bakal at 
ang mga paa ay pinaghalong bakal at 
putik. v34Habang pinagmamasdan ninyo 
ito, may batong natipak sa bundok na 
bumagsak sa mga paa ng rebulto at 
nadurog ang mga paa. v35Pagkatapos, 
nadurog ding lahat ang bakal, putik, 
tanso, pilak, at ginto. Naging parang ipa 
ito at tinangay ng hangin at walang 
naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak 
ng batong bumagsak dito ay naging isang 
napakalaking bundok na pumuno sa 
buong daigdig. (MBB 2" ed) 


v31 "Natagtagainepmo, O Ari, ti maysa a 
dakkel nga estatua a naraniag ken agrimrimat. 
Nagtakder iti sangoanam ket nakabutbuteng a 
matmatan. v32Puro a balitok ti ulona. Pirak ti 
barukong ken takkiagna, ket bronse ti tian ken 
dagiti luppona. v33Landok dagiti gurongna, 
landok ken damili dagiti sakana. v34Idi 
kitkitaem ti estatua, adda dakkel a bato a 
nagreggaay iti bantay. Nagdisso ti bato 
kadagiti landok ken damili a saka ti estatua, 
ket naburburakda. v35Dagus a narumrumek ti 
landok, damili, bronse, pirak ken balitok, 
nagbalinda a kasla tapok iti pagtaltagan no 
tiempo ti kalgaw. Nayanginda amin ket pulos 
nga awan ti nabati a paset ti estatua. Ngem 
nagbalin a dakkel a bantay daydi bato a 
nagdisso iti estatua, ket nadappatanna ti entero 
a daga. (TBNDB) 


71 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


v36 "Mahal na hari, iyan po ang inyong 
panaginip, at narito naman ang kahulugan: 
v37Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng 
mga hari. At kayo po ay pinagkalooban ng 
Diyos sa langit ng kaharian, 
kapangyarihan, lakas, at karangalan. 
v38Niloob ng Diyos na masakop ninyo 
ang lahat ng tao, hayop, at ibon sa lahat ng 
dako. Kayo ang ulong gintong iyon. 
v39Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang 
kaharian na mas mahina kaysa inyo. 
Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong 
kaharian na isinasagisag ng tanso, at 
sasakupin nito ang buong daigdig. 
v40Ang pang-apat na kaharian ay sintigas 
ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, 
dudurugin ng kahariang ito ang buong 
daigdig. 


v41 Ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga 
paa na yari sa bakal at putik ay ito: mahahati ang 
kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal 
sapagkat ito'y nakahalo sa putik. v42Ganito naman 
ang kahulugan ng mga paang yari sa pinaghalong 
bakal at putik: May bahagi itong matibay at may 
bahagi namang marupok. v4 3Ang kahulugan ng 
pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng 
magkakaibang lahi, ngunit hindi ito magtatagal 
kung paanong hindi maaaring paghaluin ang bakal 
at putik. v44Sa panahon ng mga haring iyon, ang 
Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang 
kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni 
masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na 
wawasakin ang iba pang kaharian, at mananatili ito 
magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon 
ang mga iyon kahit kailan. v45Katulad ito ng 
inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa 


rebultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak, at ginto. 


Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay 
ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po 
ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito." 
(MBB 2'“ Ed.) 


v36 'Daytoy ti tagtagainepmo ket daytoy 
met ti kaipapananna. v37Sika, Apo, ti 
katan-okan kadagiti amin nga ari. 
Pinagbalinnaka ti Dios ti langit nga ari ket 
inikkannaka iti pannakabalin, bileg ken 
dayaw. v38Pinagturaynaka iti amin a tao, 
animal ken tumatayab iti amin a lugar. 
Sika ti ulo a balitok. v39Kalpasan ti 
panagturaymo, tumaudto ti sabali nga 
imperio, ngem saanto a manmnakabalin a 
kas iti pagariam. Kalpasanna, addanto 
tumaud a maikatlo nga imperio a bronse a 
mangituray iti entero a daga. 
v40Natangkento met a kas iti landok ti 
maikapat a pagarian. No kasano ti panangburak 
ken panangdadael ti landokb 

iti amin, kastanto ti panangburak ken 
panangrumek daytoy a pagarian kadagiti 
immun-una a pagarian. 


v41Nakitam met a naglaok a damili ken landok 
dagiti saka ken ramayna. Kayatna a sawen, a 
mabingbingayto a kas imperio. Ngem natangkento 
a kas iti landok, uray no naglaok a landok ken 
damili. v42Kastoy met ti kayat a sawen ti sakana a 
naaramid iti naglaok a landok ken damili: 
napigsanto ti pagarian, ngem nalakanto a marpuog. 
v43Nakitam pay a naglaok ti landok ken damili. 
Kayatna a sawen a padasento dagiti agtuturay a 
pagkaykaysaen dagiti familiada babaen iti 
panagiinnasawada, ngem didanto agtalinaed iti 
kasta a kasasaad kas iti saan a mabalin a panaglaok 
ti landok ken damili. v44Iti panawen dagitoy nga 
agturay, mangipasdekto ti Dios ti langit iti pagarian 
a pulos a dinto agpatingga. Saanto a maparmek 
dayta a pagarian ngem ibusannanto dagiti amin a 
pagarian. Isu laeng ti agpaut iti agnanayon. 
v45Nakitam a nargaay ti bato manipud iti bantay 
ket rinumrumekna ti estatua a landok, bronse, 
damili, pirak ken balitok. Ipakaammo ti naindaklan 
a Dios iti Natan-ok nga Ari ti mapasamak iti 
masakbayan. Imbagak ti pudno a tagtagainepmo 
ken ti napaypayso a kaipapananna." (TBNDB) 


T2 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Ngunit Nang Sumapit Ang Takdang Panahon (Gal.4:4) 


Luke 2:1-5 

vINang panahong iyon, iniutos ni Emperador v1 Kadagidi nga aldaw, impaulog ni Emperador 
Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng Augusto ti bilin a mailista ti amin nga umili iti 
nasasakupan ng Imperyo ng Roma. v2Ang unang Imperio ti Roma. v2Daytoy ti umuna a sensus a 
sensus na ito ay ginawa nang si Cirenio ang naaramid idi madama a gobernador ni Kirenio 
gobernador ng Siria. v3Kaya't umuwi ang bawat idiay Siria. v3lti kasta, napan ti tunggal maysa iti 
isa sa sari-sariling bayan upang magpatala. ilina tapno agpailistada. 

v4 Mula sa Nazaret, isang lunsod sa Galilea, si Jose | v4 Agsipud ta nagtaud ni Jose iti kaputotan ni 

ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang David, pimmanaw iti ili a Nazaret idiay Galilea, 
sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula ket napan iti ili a Betlehem idiay Judea. Idiay 

sa angkan ni David. v5 Kasama niyang umuwi Betlehem ti nakayanakan ni ari David. v5 Kadua ni 
upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging | Jose ni Maria a naitulag nga asawaemna iti 
asawa, na noon ay kabuwanan na. (MBB 2" Ed.) panagdaliasatna. Masikog idi ni Maria. (TBNDB) 


( NIV STUDY BIBLE : Visions In Daniel ) 


IDENTIFICATION OF THE CHRONOLOGY OF MAJOR 
FOUR KINGDOMS EMPIRES IN DANIEL 


26 8.c. 
BABYLONIA 


BABYLON” /-- 5995c. 
2:37 


DV .lkiusR#..aa. PAL ff 
Visionin Vision Vision IDENTIFICATION 600 
in Ch. 8 T 


MEDO-PERSIA 


[81] 
8||1181 


AND ARMS 
OF SILVER 


|LUM 


3308.c. 


sb 
300 


GREECE 
(Including Ptolemies 
and Seleucids) 


|| 


BELLY AND GREECE 
THIGHSOF. LEOPARD 


BRONZE 8:21 


N 
o 


(167 B.c. Maccabees 
and Hasmoneans) 


HULI 


HIN 
o 
S 

ki 

Pad 

D 


DREADFUL 
AND 


TERRIFYING HOME 


HEH 


T-AD. 70 


100.” Fall of Jerusalem 
IRON MIXED 100 





Pangwakas: 

1. Paano ipinakilala ang Diyos sa kasaysayan ni Daniel? 

2. Memory Verse: Jeremias 33:26 

3. Susunod Na Aralin: “Ang Propesiya Tungkol Sa Bagong Tipan” 


s3 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Propesiya Tungkol 
Sa Bagong Tipan 


(16? Lesson) 


Mga Layon: 


1. Ipaliwanag ang pangako ng Diyos tungkol sa Pagbabago ng Tipan. 
2. Ipaliwanag kung kanino ang mga pangakong ito. 
3. Ipaunawa kung paano tayo makakabahagi sa mga pangakong nakapaloob dito. 


I. Ang Propesiya Tungkol Sa Pagbabago Ng Tipan. 


#Jeremiah 31:31-34 

v31Sinasabi ni Yahweh, "Darating ang 
panahon na gagawa ako ng bagong tipan 
sa Israel at sa Juda. v32Ito'y hindi tulad ng 
kasunduang ginawa ko sa kanilang mga 
ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. 
Bagama't para akong isang asawa sa 
kanila, sinira nila ang kasunduang ito. 
v33Ganito ang gagawin kong kasunduan 
sa bayan ng Israel pagdating ng panahon: 
Itatanim ko sa kanilang kalooban ang 
aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang 
mga puso. Ako ang kanilang magiging 
Diyos at sila ang aking magiging bayan. 
v34Hindi na nila kailangang turuan ang 
isa't isa at sabihing, 'Kilalanin mo si 
Yahweh', sapagkat ako'y makikilala 
nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang 
sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko 
sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan 
ko na ang kanilang kasamaan." (MBB 2nd ed.) 


v31 Kuna ni Yahweh, "Dumtengen ti 
tiempo a mangaramidak iti baro a 
katulagak kadagiti Israelita ken kadagiti 
tattao ti Juda. v32Saanto a kas iti 
pannakitulagko kadagidi kapuonanda idi 
iruarko ida idiay Egipto. Uray no arigko 
iti maysa nga asawa kadakuada, 
sinalungasingda ti katulaganmi. v33Inton 
dumteng dayta a tiempo, kastoyto ti 
pagtutulaganmi kadagiti Israelita: 
Ikabilkonto ti lintegko iti panunotda ket 
isuratkonto iti pusoda. Siakto ti Diosda ket 
isudanto dagiti tattaok. v34Saanton a 
masapul nga isuroda dagiti kaarruba ken 
kailianda a mangammo ken ni Yahweh. 
Ammodakto amin a tattao, natan-ok man 
wenno nanumo. Pakawanekto dagiti 
basolda, ket lipatekton dagiti dakes nga 
inaramidda. Siak, ni Yahweh, ti nagsao iti 
daytoy." (TBNDB) 


II. Pagpapaliwanag Ng Propesiya Ni Propeta Jeremias 


A. Bakit Kailangan Ng Bagong Tipan? 
#y321to'y hindi tulad ng 

kasunduang ginawa ko sa kanilang mga 
ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. 
Bagama't para akong isang asawa sa 

kanila, sinira nila ang kasunduang ito ... 


v32Saanto a kas iti 

pannakitulagko kadagidi kapuonanda idi 
iruarko ida idiay Egipto. Uray no arigko 
iti maysa nga asawa kadakuada, 
sinalungasingda ti katulaganmi... 


T4 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


B. Ano Ang “Bago” Sa Bagong Tipan Na Ito? 


1. Ang Dating Pangako at Tipan Ng Diyos Sa Israel, 
Bilang Bayan Ng Diyos, Na Pinagtibay at Pinapaging-Bago (Renewal) 


#33Ganito ang gagawin kong kasunduan 
sa bayan ng Israel pagdating ng panahon: 
Itatanim ko sa kanilang kalooban ang 

aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang 


mga puso. Ako ang kanilang magiging 
Diyos at sila ang aking magiging bayan. 





Ezekiel 11:16-20 

v16Kaya, ganito ang sabihin mo sa kanila: 
'Pinangalat ko sila sa iba't ibang dako kaya 
maaari nila akong sambahing pansamantala 
saanman sila napatapon.' v1 7Sabihin mo na 
muli ko silang titipunin mula sa mga bansang 
kinatapunan nila at ibibigay kong muli sa 
kanila ang lupain. v1 8At pagbalik nila roon, 
aalisin nila ang mga kasuklam-suklam na mga 
bagay roon. v19Bibigyan ko sila ng bagong 
puso at bagong espiritu. Ang masuwayin 
nilang puso ay papalitan ko ng pusong 
masunurin v20upang lumakad sila ayon sa 
aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga 
utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako 


ang kanilang magiging Diyos. (MBB 2" ed) 
(cf. 36:26-28, Deut.6:6) 





v33Inton dumteng dayta a tiempo, kastoyto ti 
pagtutulaganmi kadagiti Israelita: 
Ikabilkonto ti lintegko iti panunotda ket 
isuratkonto iti pusoda. Siakto ti Diosda ket 
isudanto dagiti tattaok. 


v16 "Ita, ibagam daytoy kadagiti kaduam a 
napagtalaw. Siak ti nangibaon kadakuada nga 
agnaed kadagiti adayo a pagilian ket inwarawarak 
ida kadagiti nadumaduma a nasion. Nupay kasta, 
siakto ti agpaay a santuarioda bayat ti kaaddada iti 
sadinoman a pagilian a nakaipananda. 

v17 "Ibagam ngarud kadakuada ti saok, siak nga 
Apo a Dios. Iruarkonto ida kadagiti nasion a 
nakaiwarawaraanda ket isublikto kadakuada ti 
daga ti Israel. v1 8Inton dumtengda, masapul nga 
ikkatenda dagiti amin a narugit ken makarimon 
nga imahen a masarakanda. v19Ikkakto ida iti baro 
a puso ken baro a panunot. Ikkatekto ti bimmato a 
pusoda ket sukatakto iti puso a natulnog. v20Iti 
kasta, annurotendanto dagiti lintegko, ket 
tungpalendanto a sipapasnek dagiti bilinko. 
Isudanto dagiti tattaok, ket siakto ti Diosda. 
(TBNDB) 


2. Sino-sino Ang Magiging Kabilang Sa Bagong Tipan Na Ito 


#v34a Hindi na nila kailangang turuan ang isa't 
isa at sabihing, 'Kilalanin mo si Yahweh', sapagkat 
ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba 
hanggang sa pinakadakila, 


Jeremiah 24:7 

v7Makikilala nila na ako si Yahweh, sila'y 
magiging aking bayan at ako ang 
magiging kanilang Diyos, sapagkat buong 


puso silang magbabalik-loob sa akin 
(MBB 2nd ed.) 





v34Saanton a masapul nga isuroda dagiti 
kaarruba ken kailianda a mangammo ken ni 
Yahweh. Ammodakto amin a tattao, natan-ok man 
wenno nanumo. 


v7Riingekto ti riknada nga agtarigagay a 
mangammo a siak ni Yahweh. 
Agbalindanto a tattaok ket siakto ti 
Diosda agsipud ta agsublidanto kaniak iti 
amin a pusoda. (TBNDB) 


75 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


3. Anong Uri Pagpapatawad Ang Tatanggapin Sa Bagong Tipan Na Ito? 


#34b ...sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang 
kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang 
kasamaan." 


Jeremiah 50:20 
v20Darating ang araw na lubusang 
mapapawi ang kasamaan ng Israel at ng 


Juda, sapagkat patatawarin ko ang nalabi 
na aking iniligtas." (MBB 2nd ed.) 


Pakawanekto dagiti basolda, ket lipatekton dagiti 
dakes ngainaramidda. Siak, ni Yahweh, ti nagsao 
iti daytoy.” 


v20Inton dumteng dayta a tiempo, 
awanton ti basol a masarakan iti Israel ken 
ti kinadakes idiay Juda agsipud ta 
pakawanekto dagiti inispalko a tattao. 
Siak, ni Yahweh, ti nagsao iti daytoy." 
(TBNDB) 


C. Kanino Partikular Na Ginawa At Ibinigay Ang Bagong Tipan? 


#v31Sinasabi ni Yahweh, "Darating ang 
panahon na gagawa ako ng bagong tipan 
sa Israel at sa Juda. 





#33Ganito ang gagawin kong kasunduan 
sa bayan ng Israel pagdating ng panahon: 


Jeremiah 33:23-26 

v23Ganito ang sinabi ni Yahweh kay 
Jeremias: v24 "Hindi mo ba napapansin na 
sinasabi ng mga tao, itinakwil ko raw ang 
dalawang angkang hinirang ko? Kaya 
hahamakin nila ang aking bayan at hindi 
na ituturing na isang bansa. v25Ngunit 
sinasabi ko naman: Kung paanong 
itinakda ko ang araw at gabi at ang tiyak 
na kaayusan sa langit at sa lupa, 

v26 mananatili rin ang aking pangako sa 


lahi ni Jacob at sa lingkod kong si David. 
Magmumula sa angkan ni David ang 


hihirangin kong maghahari sa lahi nina 
Abraham, Isaac at Jacob. Ibabalik ko ang 
kanilang kayamanan at sila'y aking 
kahahabagan." (MBB 2nd ed.) 








v31Kuna ni Yahweh, "Dumtengen ti 

tiempo a mangaramidak iti baro a 

katulagak kadagiti Israelita ken kadagiti 
tattao ti Juda. 

v33Inton dumteng dayta a tiempo, kastoyto ti 
pagtutulaganmi kadagiti Israelita: 


23Kinuna kaniak ti Apo, v24 "Saanmo 
aya a nadlaw ti kunkuna dagiti tattao a 
linaksidko ti Israel ken Juda dagiti dua a 
familia a pinilik? Iti kasta, lalaisenda 
dagiti tattaok ken saandan nga ibilang ida 
a nasion. v25Ngem siak, ni Yahweh, kas 
iti panangituyangko ti aldaw ken rabii, 
dagiti annuroten ti daga ken ti tangatang, 
v26kastanto met ti panangtungpalko iti 
nakitulagak kadagiti kaputotan ni Jacob 
ken ni David nga adipenko. Pumiliakto iti 
maysa a kaputotan ni David a mangituray 
kadagiti kaputotan ni Abraham, ni Isaac 
ken ni Jacob. Kaasiakto dagiti tattaok ket 
parang-ayekto manen ida." (TBNDB) 


76 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


TIL.. Paano Naman Ang Mga Taga Ibang Bansa Na Tulad Natin? 


Efeso 2:12-13,17-19 

v12Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay 
Cristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at 
hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga 
pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayo sa 
mundo na walang pag-asa at walang Diyos. 
v13Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag- 
isa kay Cristo Jesus, kayo na dati'y malayo sa 
Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni 
Cristo. 








v17Naparito nga si Cristo at ipinangaral niya 
sa lahat ang Magandang Balita ng kapayapaan, 
sa inyong mga Hentil, at sa inyong mga Judio. 
v18Dahil kay Cristo, tayo'y kapwa nakakalapit 
sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng 
1isang Espiritu. 

v19Samakatuwid, hindi na kayo dayuhan o 
taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga 
hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang 
sambahayan. (MBB 2" ed) 


IV. Kailan Naitatag Ang Bagong Tipan? 
Hebreo 9:15-18 

vi5Kaya nga, si Cristo ang tagapamagitan ng 
bagong kasunduan. Sa pamamagitan ng 
kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag 
ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng 
naunang kasunduan. Dahil dito, makakamtan 
ng mga tinawag ng Diyos ang walang 
hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. 
v16Kapag may testamento, kailangang 
mapatunayang patay na ang gumawa niyon, 
v17sapagkat ang testamento ay walang bisa 
habang buhay pa ang gumawa, magkakabisa 
lamang iyon kapag siya'y namatay na. 
v18Maging ang naunang kasunduan ay hindi 
pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng 
dugo ng mga hayop na inihandog. (MBB 2” Ed.) 
Pangwakas: 


1. Gaano kahalaga ang Bayang Israel sa Bagong Tipan? 
2. Memory Verse: Efeso 2:12-13 


v12Naisinakay idi ken Cristo. 
Ganggannaetkayo idi ket saankayo a naibilang 
kadagiti napili a tattao ti Dios. Saankay a 
nairaman kadagiti katulagan ti Dios kadagiti 
tattaona ken naibatay kadagiti karina 
kadakuada. Nagbiagkayo ditoy lubong nga 
awanan namnama ken awanan pannakainaig iti 
Dios. v13Ngem ita, babaen ti pannakikaysayo 
ken ni Cristo Jesus, dakayo nga adayo idi, 
nayasidegkayo gapu ta natay ni Cristo a kas 
sakrifisio iti krus. 

v17Immay ni Cristo a nangikasaba iti 
Naimbag a Damag ti kappia kadagiti amin a 
tao---kadakay a Hentil nga adayo iti Dios ken 
kadagiti Judio nga asideg kenkuana. v18Gapu 
ken Cristo, mabalintay amin ti umasideg iti 
Ama, Judio man wenno Hentil, babaen iti 
maymaysa nga Espiritu.v19Ngarud, saankayon 
a ganggannaet wenno sangsangalli. 
Agkakailiankayon kadagiti tattao ti Dios. 
Kamkamengkayon iti familia ti Dios. 

(TBNDB) 


v15Ket gapu itoy isu ti mangibabaet iti maysa 
a baro a tulag, ta idinto nga adda maysa a 
natay a maipuon iti pannacasubbot dagiti 
salsalungasing babaen daydi immuna a tulag, 
dagiti naayaban awatenda coma ti naicari a 
tawiden iti agnanayon. 

v16Ta no adda testamento, masapul ti 
pacakitaan ti ipapatay ti nagtestar. 

v17Ta ti testamento adda bilegna iti calpasan ti 
ipapatay, ta awan ti aniaman a pategna no 
sibibiag pay ti nagtestar. 

v18Gapuna uray daydi immu-na a tulag saan a 
naconsagrar nga awan dara. (TSB) 


II 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Efeso 2:12 - 13 


v12Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Cristo, hindi kabilang sa bayang Israel, 

at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayo 
sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. v13Ngunit ngayon, dahil sa inyong 
pakikipag-isa kay Cristo Jesus, kayo na dati'y malayo sa Diyos ay inilapit sa 
pamamagitan ng dugo ni Cristo. 


ISRAEL 


(BAYAN NG DIYOS) 


Sa Kanila Ang Mga Tipan 
Mga Pangako 
Ang Pagkilala sa Diyos-Yahweh 
Pag-asa 


ni 


IBANG MGA 


BANSA 


1., hindi kabilang 
sa bayang Israel, 

2. hindi saklaw ng tipan na 
nababatay sa mga 
pangako ng Diyos. 

3. walang pag-asa 

4. walang Diyos 





“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


T8 


Ang Magandang Balita 
Ng Kaharian Ng Diyos 


(178 Lesson) 


Mga Layon: 


1. Maunawaan ang kahulugan ng Magandang Balita. 


2. Maipadama ang kahalagahan nito. 


I. Kahulugan Ng Magandang Balita 


basar -- to bear news, to bear tidings, to publish, to preach, to show forth a)1) to gladden with good news 


2)to bear news 3)to announce (salvation) as good news, to preach 


b)to receive good news 


(The Online Bible Thayer's Greek Lexicon and Brown Driver At Briggs Hebrew Lexicon, Copyright (c)1993,.) 





A. Sa Lumang Tipan 


Isaiah 52:7-10 

v7O kay gandang pagmasdan sa mga 
kabundukan, ang sugong dumarating upang 
ipahayag ang kapayapaan, at nagdadala ng 
Magandang Balita. Ipahahayag niya ang 
tagumpay at sasabihin: 


'Zion, ang Diyos mo ay naghahari!" 
v8Narito! Sisigaw ang nagbabantay, 


dahil sa galak, sama-sama silang aawit, 
makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion. 
v9Magsiawit kayo, mga guhong pader nitong 
Jerusalem, sapagkat inaliw ng Diyos ang 
hinirang niyang bayan: iniligtas na niya itong 
Jerusalem. 

v10Sa lahat ng bansa, makikita ng mga 
nilalang, ang kamay ni Yahweh na tanda ng 


kalakasan, at ang pagliligtas ng ating Diyos 
tiyak na mahahayag. (MBB 2"” ed) 











viNagpintas ketdin nga imatangan 

ti naibaon a sumungsungad iti bantay! 
Umayna ipakaammo kadagiti kabambantayan 
ti naimbag a damag ti kappia! 
TIpakaammona ti balligi ket kunana, 
"Agarin ti Diosmo, Sion!" 

v8 Agpukpukkaw dagiti guardia ti siudad, 
sangsangkamaysada nga umkis iti ragsak! 
Makitada a silalatak 

ti panagsubli ni Yahweh iti Sion! 

v9 Agdir-ikayo gapu iti rag-o, 

dakayo a narpuog a disso ti Jerusalem! 
Ispalento ti Apo ti siudadna, 

ket liwliwaennanto dagiti tattaona. 
v10Aramaten ti Apo ti bilegna a nasantoan, 
isalakanna dagiti tattaona, 

ket makita ti sangalubongan. (TBNDB) 


“ "Gospel" 
“... the word "gospel" carries two sets of resonances for Paul. On the one hand, the gospel Paul preached was 
the fulfilment of the message of Isaiah 40 and 52, the message of comfort for Israel and of hope for the whole 
world, because YHWH, the god of Israel, was returning to Zion to judge and redeem. On the other hand, in the 


context into which Paul was speaking, "gospel" would mean the celebration of the accession, or birth, of a king 
or emperor. Though no doubt petty kingdoms might use the word for themselves, in Paul's world the main 
"gospel" was the news of, or the celebration of, Caesar...” - Paul's Gospel and Caesar's Empire 

by N.T.Wright 





“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


B. Sa Bagong Tipan 


“Gospel” 


evayyed1ov euaggelion 1) a reward for good tidings 2) good tidings 2a) the glad tidings of the kingdom 
of God soon to be set up, and subsequently also of Jesus the Messiah, the founder of this kingdom. After 
the death of Christ, the term comprises also the preaching of (concerning) Jesus Christ as having suffered 
death on the cross to procure eternal salvation for the men in the kingdom of God, but as restored to life 
and exalted to the right hand of God in heaven, thence to return in majesty to consummate the kingdom of 
God 2b) the glad tidings of salvation through Christ 2c) the proclamation of the grace of God manifest 
and pledged in Christ 2d) the gospel 2e) as the messianic rank of Jesus was proved by his words, his 
deeds, and his death, the narrative of the sayings, deeds, and death of Jesus Christ came to be called the 


gospel or glad tidings” - Thayer's Greek Dictionary 


1. Ano Ang Magandang Balita? 

Roma 1:2-4 

v2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako 
niya noong una pa man sa pamamagitan ng 
mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na 
Kasulatan, v3-4ay tungkol sa kanyang Anak, 
ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Tungkol sa 
kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak 
mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa 
Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang 
Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang 
makapangyarihang gawa, ang kanyang muling 
pagkabuhay. (MBB 2" Ed.) 


v2Nabayagen nga inkari ti Dios daytoy 
Naimbag a Damag a nailanad kadagiti 
Nasantoan a Sursurat. Inaramatna dagiti 
profeta a nangipakaammo iti daytoy. v3Daytoy 
Naimbag a Damag isu ti maipapan iti Anakna, 
ni Apotayo a Jesu-Cristo. No maipa-pan iti 
kinataona, nagtaud iti kaputotan ni David, 
v4no maipapan iti panagtaudna iti Dios ken 
kinasantona, naipakita babaen iti naindaklan a 
pannakabalin nga isu ti Anak ti Dios gapu iti 
panagungarna.(7BNDB) 


2. Magandang Balita Ng Kapanganakan Ng Haring Tagapagligtas 


Mateo 1:1, 21-23 

vilto ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo 
na mula sa angkan ni David na mula naman sa 
lahi ni Abraham. 

v21Magsisilang siya ng isang batang lalaki at 
Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat 
ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang 
mga kasalanan." v22Nangyari nga ang lahat 
ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon 
sa pamamagitan ng propeta, 

v23 "Tingnan ninyo, 'Maglilihi ang isang 
birhen at magsisilang ng isang sanggol na 
lalaki, at tatawagin itong EmmanueL.' " 

(Ang kahulugan nito'y "Kasama natin ang 


Diyos"). (MBB 2" Ed.) 





vIDaytoy ti libro ti kapuonan ni Jesu-Cristo a 
nagtaud iti kaputotan ni David, a nagtaud met 
iti kaputotan ni Abraham. 

v21Ipasngaynanto ti maysa a lalaki ket 
panaganamto iti Jesus, agsipud ta 
1isalakannanto dagiti tattaona kadagiti 
basbasolda." 

v22Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti 
insao ti Apo babaen iti profeta: 

v23 "Agsikogto ti birhen a balasang. 
Ipasngaynanto ti maysa a lalaki, ket 
mapanagananto iti Immanuel a kayatna a 
sawen, 'Adda kadatayo ti Dios." 

(TBNDB) 


80 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


3. Magandang Balita Ng Pagdating Ng Paghahari Ng Diyos 


Markos 1:14-15 

v14Nang ibinilanggo na si Juan, si Jesus ay 
nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang 
Magandang Balitang mula sa Diyos. 
v15Sinabi niya, "Dumating na ang takdang 
panahon. Malapit nang maghari ang Diyos! 
Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong 
mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang 
Magandang Balita!" (MBB 2" Ed.) 





v14Kalpasan ti pannakaibalud ni Juan, napan 
ni Jesus idiay Galilea. Inkaskasabana ti 
Naimbag a Damag a naggapu iti Dios. 

v15 "Dimtengen ti aldaw," kinunana. 
"Asidegen ti Pagarian ti Dios. Agbabawikayo 
kadagiti basbasolyo ket mamatikayo iti 
Naimbag a Damag." 

(TBNDB) 


4. Magandang Balita Ng Paghahari Ng Diyos Sa Kamatayan, Paglibing At Muling 
Pagkabuhay Ni Jesus 1 Corinto 15:1-4,22-25 


vIMga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa 
inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko 
sa inyo. Iyan ang Magandang Balitang inyong 
tinanggap at naging saligan ng inyong 
pananampalataya. v2Naligtas kayo sa 
pamamagitan nito, kung matatag ninyong 
pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko 
sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan 
ang inyong pananampalataya. 

v3Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong 
pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko 
rin: si Cristo'y namatay dahil sa ating mga 
kasalanan, bilang katuparan sa sinasabi sa 
Kasulatan, vd4inilibing siya at muling nabuhay 
sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan... 
v22Sapagkat kung paanong mamamatay ang 
lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, 
gayundin naman, mabubuhay ang lahat dahil 
sa kanilang kaugnayan kay Cristo. v23Ngunit 
ang bawat isa'y may kani-kanyang takdang 
panahon. Si Cristo ang pinakauna sa lahat, 
pagkatapos, ang mga kay Cristo sa panahon ng 
pagparito niya. v24At darating ang wakas, 
kapag naibigay na ni Cristo ang kaharian sa 
Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang 
lahat ng paghahari, pamahalaan at 
kapangyarihan. v25Sapagkat si Cristo'y dapat 
maghari hanggang sa malupig niya at lubusang 
mapasuko ang kanyang mga kaaway. 

(MBB 2" Ed.) 


v1 Kakabsat, kayatko nga ipalagip kadakayo ti 
Naimbag a Damag nga inkasabak kadakayo, 
nga inawatyo ket pagbatayan a sititibker ti 
pammatiyo. 

v2Dayta ti ebanghelio nga inkaskasabak 
kadakayo. Isalakannakayo no salimetmetanyo- 
--malaksid no barengbareng ti panamatiyo. 
v3Inyawatko kadakayo ti kangrunaan nga 
inawatko: a natay ni Cristo gapu kadagiti 
basoltayo, kas nailanad iti Nasantoan a Surat: 
v4a naitanem ket napagungar iti maikatlo nga 
aldaw, kas nailanad iti Nasantoan a Surat...: 
22Kas iti ipapatay ti amin a tao gapu iti 
pannakipagmaymaysada ken ni Adan, kasta 
met ti panagungarto ti amin a tao gapu iti 
pannakipagmaymaysada ken ni Cristo. 
v23Ngem tunggal maysa iti batangna: umuna, 
ni Cristo, kalpasanna, dagiti tattaona, inton 
tiempo a yaayna. v24Ket umayto ti 
panungpalan. Pukawento ni Cristo ti amin a 
turay, amin a pannakabalin ken bileg, ket 
yawatnanto ti Pagarian iti Dios Ama. 

v25Ta masapul nga agturay ni Cristo agingga 
a maparmek ti Dios ti amin a kabusorna. 
(TBNDB) 


81 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


“CHRIST” 


"anointed, " translates, in the Sept., the word "Messiah," a term applied to the priests who were 
anointed with the holy oil, particularly the high priest, e. g., Lev 4:3,5,16. The prophets are 
called hoi christoi Theou, "the anointed of God," Ps 105:15. A king of Israel was described 


upon occasion as christos tou Kuriou, "the anointed of the Lord," ] Sam 2:10,35: 2 Sam 1:14, 
Ps 2:2: 18:50, Hab 3:13, the term is used even of Cyrus, Isa 43:1.content of biblical message 
Acts 3:42 


(Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, Copyright (c)1985, Thomas Nelson Publishers) 





5. Magandang Balita Ng Pagtatalaga Kay Jesus Bilang Panginoon Ng Lahat ! 
Romans 14:9 


v9Sapagkat si Cristo ay namatay at muling v9Natay ken nagungar ni Cristo tapno isu ti 
nabuhay upang maging Panginoon ng mga Apo dagiti sibibiag ken dagiti natay. 
patay at ng mga buhay. (MBB 2" Ed.) (TBNDB) 


“LORD” 


Kurios - signifying "having power" (kuros) or "authority," is used as a noun, variously translated 
in the NT, "'Lord,' 'master,' 'Master,' 'owner,' 'Sir,' a title of wide significance, 


(a) of an owner, disposal of anything, may-ari, amo 
(b) of a master, i. e., one to whom service is due on any ground, panginoon, 
(c) of an Emperor or King, Emperador, Hari 


(e) as a title of respect addressed to a father, a husband, a master, a ruler, an angel, Acts 10:4, Rev 
7:14, 

(f) as a title of courtesy addressed to a stranger, paggalang, John 12:21: 20:15: Acts 16:30, 

(8) kurios is the Sept. and NT representative of Heb. YHVH ('LORD' in Eng. versions), see Matt 
4:7: James 5:11, e. g., of adon, Lord, Matt 22:44, and of Adonay, Lord, 1:22, it also occurs for 
Elohim, God, 1 Peter 1:25. (d) of idols, ironically, ] Cor 8:5, cf. Isa 26:13, 


(Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, Copyright (c)1985, Thomas Nelson Publishers) 





82 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


6. Magandang Balita Na Si Jesus Ay Muling Babalik Bilang Hukom Ng Lahat. 


2 Tesalonica 1:8-10 

v8Darating siya sa gitna ng naglalagablab na 
apoy at paparusahan ang lahat ng hindi 
kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa 
Magandang Balita ng ating Panginoong Jesus. 
v9 Ang parusa sa kanila ay walang hanggang 
kapahamakan at mahihiwalay sila sa 
Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. 
v10Mangyayari ito sa araw ng kanyang 
pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa 
kanyang mga pinili at ang parangal ng 

lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang 
kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang 
Magandang Balitang ipinahayag namin sa 
inyo. (MBB 2" Ed.) 


v8Babaen iti gumilgil-ayab nga apuy, 
dusaennanto dagiti di mangbigbig iti Dios ken 
dagiti di agtulnog iti Naimbag a Damag 
maipapan ken ni Apotayo a Jesus. 
v9Madusadanto iti agnanayon a 
pannakadadael, ket maisinadanto iti sangoanan 
ti Apo ken iti dayag ti pannakabalinna. 
v10Mapasamakto daytoy inton umay iti dayta 
nga Aldaw tapno awatenna ti pannakaitan-ok 
nga aggapu kadagiti amin a tattaona ken 
pammadayaw nga aggapu kadagiti amin a 
mamati. Mairamankayto met kadakuada 
agsipud ta pinatiyo ti mensahe nga 
impakaammomi kadakayo. (TBNDB) 


7. Magandang Balita Ng Pagtatagumpay Ng Panginoon ng mga Panginoon 


at Hari Ng Mga Hari. 
Pahayag 17:14 
v14Makikidigma sila laban sa Kordero 
ngunit sila'y matatalo nito, sapagkat ito 
ang Panginoon ng mga panginoon at Hari 
ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay 
ang kanyang mga tinawag, pinili, at tapat 
na tagasunod." (MBB 2nd ed.) 





8. Paano Tanggapin Ang Magandang Balita? 


Markos 16:15-16 

V15At sinabi ni Jesus sa kanila, "Habang 
kayo'y humahayo sa buong mundo, ay 
ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang 
Magandang Balita. vI6Ang sinumang 
sumampalataya at mabautismuhan ay 
maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya 
ay paparusahan. (MBB 2" Ed.) 


Pangwakas: 


v14Gubatendanto ti Kordero, ngem 
parmekento ida ti Kordero ken dagiti 
naayaban, napili ken mapagtalkan a 
pasurotna agsipud ta isu ti Apo dagiti 
appo ken Ari dagiti ar-ari." (TBNDB) 


v15Ket kinunana cadacuada: incay iti isu- 
amin a lubong, ket icasabayo ti evangelio iti 
isu-amin a parsua. 

v16Ket ti mamati ken ti mabautizaran, 
maisalacanto: ket ti saan a mamati, 
madusaanto. 

(TSB) 


1. Si Jesus na ba ang nangunguna o naghahari sa iyo? 


2. Memory Verse: Markos 16:16 
3. Next Lesson: “Pagpasok Sa Kaharian Ng Dios” 


83 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


The Gospel 


“The Lord (Yahweh) Reigns” 
“Jesus Is The Christ” 
“He Is The Anointed King” 





“ILNRI”., letters abbreviating the Latin version of the inscription Pilate had affixed to 
Jesus' cross. The inscription, written in Hebrew, Latin, and Greek, read 

"Jesus of Nazareth, King of the Jews" (John 19:19-20). The first letters of the words of the 
Latin form, "Tesus Nazarenus Rex ludaeorum," occur frequently in art depicting the 
crucifixion of Jesus and on liturgical vestments and symbols.” 


(HARPERCOLLINS BIBLE DICTIONARY. Copyright @ 1985, 1996 
by The Society of Biblical Literature. ) 














84 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Ang Iglesya 


(Special Study #2) 


The Complete Word Study Dictionary: New Testament 
CHURCH - #kr/yoia ekklesia, 


ekklesias, fem. noun from ekkletos (n.f.), called out, which is from ekkaleo (n.f.), to call out. It was a 
common term for a congregation of the ekkletoi (n.f.), the called people, or those called out or assembled 
in the public affairs of a free state, the body of free citizens called together by a herald which constituted 
the ekklesia. In the NT, the word is applied to the congregation of the people of Israel (Acts 7:38). On 
the other hand, of the two terms used in the OT, sunagoge seems to have been used to designate the 
people from Israel in distinction from all other nations (Acts 13:43 ) 

In Heb. 10:25, however, when the gathering of Christians is referred to, it is called not sunagoge, but 
episunagoge, with the prep. epi, upon, translated “the assembling ... together.” The Christian 
community was designated for the first time as the ekklesia to differentiate it from the Jewish community, 
sunagoge (Acts 2:47 [TRJ). The term ekklesia denotes the NT community of the redeemed in its twofold 
aspect. First, all who were called by and to Christ in the fellowship of His salvation, the church 
worldwide of all times, and only secondarily to an individual church ... Designated as the church of God, 
the body of Christ), the church in Jesus Christ), exclusively the entire church. Secondly, the NT churches, 
however, are also confined to particular places, to individual local churches. Ekklesia does not occur in 
the gospels of Mark, Luke, John, nor the epistles of 2 Timothy, Titus, 1] and 2 John, or Jude. - SPIROS 
ZODHIATES 


A. Griegong Salita Na “Ekklesia.” 
1. “Ek” - Out, “ Kaleo” -I Call - “Called Out People” 
Grupo ng taong tinawag o mga tinawag mula sa labas 


1 Pedro 2:9-10 
v9Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, 


mga saserdote ng Hari, isang bansang VINgem dakayo ti napili a puli. Papadikayo 
nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos nga agserbi iti Dios nga Ari. Nasionkayo a 
upang maging kanya at maghayag ng mga nasantoan. Tattaonakayo ti Dios. Inruarnakayo 
kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang iti kasipngetan ket impannakayo iti 

tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa nakaskasdaaw a lawagna. Pinilinakayo a 
kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. nangipakaammo kadagiti nakaskasdaaw nga 
v10Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, aramidna. v10Saankay idi a tattao ti Dios, 
ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. ngem ita tattaonakayon. Diyo ammo idi ti 
Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit kaasi ti Dios, ngem ita inawatyon ti kaasina. 


ngayo'y sumasainyo ang kanyang awa. (MBB) (TBNDB) 


85 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Colosas 1:12-14 

v1 2na nagpapasalamat sa Ama, na ginawa 
niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa 
mana ng mga banal sa kaliwanagan. 
v13Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng 
kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng 
kanyang minamahal na Anak, 

v14na sa kanya ay mayroon tayong katubusan, 
na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. 
(ABAB) 


II. Paggamit Ng Salitang “Ekklesia” o Iglesya 


Mga Gawa 7:37-38 

v37Ito'y yaong Moises, na nagsabi sa mga 
anak ni Israel, Palilitawin ng Dios sa inyo ang 
isang propeta na gaya ko, mula sa inyong mga 
kapatid. 

v38Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang na 
kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa 
bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga 
magulang: na siyang nagsitanggap ng mga aral 
na buhay upang ibigay sa atin: (ABAB) 


Mga Gawa 2:47 

v47na nagpupuri sa Diyos, at nagtatamo ng 
lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila 
ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. 
(ABAB) 


Acts 2:47 NKIJV 


v12Agyamankayo iti Ama a namagbalin 
kadakayo a maikari a makipagtawid iti inkari 
ti Dios nga ited kadagiti tattaona iti pagarian ti 
lawag. v13Inispalnatayo iti pannakabalin ti 
sipnget ket impannatayo iti pagarian ti 
dungdungngoenna nga Anak. v14Babaen 
kenkuana nawayawayaantayo, kayatna a 


sawen, pinakawan ti Dios dagiti basoltayo. 
(TBNDB 


v37Daytoy met la a Moises ti nagkuna 
kadagiti Israelita, 'Mangibaonto ti Dios iti 
maysa a profeta nga agtaud iti pagilianyo a kas 
iti panangibaonna kaniak.' 

v38Isu daydi adda idiay let-ang a 
nakitaripnong kadagiti Israelita. Nakikadkadua 
kadagiti kapuonantayo agraman ti anghel a 
nagsao kenkuana idiay Bantay Sinai. Inawatna 
dagiti sibibiag a mensahe ti Dios tapno itedna 
kadatayo. (TBNDB) 


v47Nga intantan-ocda ti Dios ket pinadayawan 
ida dagiti amin nga umili. Ket ti Apo inayonna 
1di cadacuada nga inaldaw dagiti naisalsalacan. 
(TBNDB) 


praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who 


were being saved. 


Mga Gawa 9:31 

v3lKaya' ang iglesya sa buong Judea, Galilea 
at Samaria ay naging mapayapa at patuloy na 
nagpupuri sa Panginoon. Sa tulong at sa 
pakikisama ng Espiritu Santo, tumatag at 
dumami ang mga mananampalataya. (ABAB) 


v3llti casta, ti Iglesia naaddaan ti talna idi iti 
isu-amin a Judea ken Galilea ken Samaria, ket 
napabilegda, ket magmagnada iti buteng iti 
Apo ken babaen ti panangliwliwa ti Espiritu 
Santo, immaduda. (TBNDB) 


86 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


TIL. Ang Ang Kaugnayan Ng Iglesya Sa Kaharian 


Mateo 16:16-20 

v16Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang 
Cristo, ang Anak ng Diyos na buhay." 
v17Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, 
Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang 
katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng 
sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa 
langit. v1 8At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay 
Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko 
ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng 
mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa 
kanya.” v19Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng 
kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa 
ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo 
sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." 

v20At mahigpit niyang iniutos sa kanyang 
mga alagad na huwag sabihin kaninuman na 
siya nga ang Cristo. (MBB 2" Ed.) 


v16 "Sika ti Cristo, ti Anak ti sibibiag a Dios," 
insungbat ni Simon Pedro. 

v17Kinuna ni Jesus, "Nagasatka, Simon nga 
anak ni Jonas. Saan a tao no di ket ni Amak 
sadi langit ti nangipaltiing kenka iti daytoy a 
kinapudno. v18Ibagak ngarud kenka a sika ket 
Pedro. Iti rabaw daytoy a bato, bangonekto ti 
iglesiak ket uray ni patay dinto agballigi 
kenkuana. " v19Itedkonto kenka dagiti tulbek 
ti Pagarian ti Langit. Ti aniaman nga iparitmo 
ditoy daga, maiparitto met sadi langit. Ket ti 
aniaman nga ipalubosmo ditoy daga, 
maipalubosto met sadi langit." 
v20Kalpasanna, imbilin ni Jesus kadagiti 
adalanna nga awan ti pangibagbagaanda nga 
isu ti Cristo. (TBNDB) 


A. Ang Iglesya At Ang Mga Taong Kumilala Kay Jesus Bilang Cristo At Anak Ng Diyos 


B. Ang Iglesya Ay Itinatag Sa Ibabaw Ng Bato 


C. Ang Iglesya Ay Itinatag Ni Jesus, Na Siyang Cristo At Anak Ng Diyos (Hari/Panginoon) 
D. Ang Iglesya Ay Mga Taong O Mamayan Ng Kaharian Ng Diyos 
E. Ang iglesya Ay Mga Taong Magtatagumpay Maging Sa Kapangyarihan ng Kamatayan 


IV. “Church” - “Ekklesia”? 


The English word “church” may come from the German “kirche” or “kerk” and these may come 
from the Greek “kuriakos” meaning “belonging to the Lord” (Kittel) 





Juan 15:19 

v19Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo 
ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil 
kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y 
pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napopoot sa 
inyo ang sanlibutan. (ABAB) 


Roma 16:16 

v16Magbatian kayo ng banal na halik. 
Binabati kayo ng lahat ng mga iglesya ni 
Cristo. (ABAB) 


v19No kukuanakayo ti lubong, ayatennakayo 
koma ti lubong a kas kukuana. Ngem 
saannakayo a kukua ti lubong. Pinilikayo a 
panawanyo ti lubong ket daytoy ti gapuna a 
guraennakayo ti lubong. (TBNDB) 


v16Agkikinnablaawkayo iti nainkabsatan nga 
agek. Pakomustaandakayo dagiti amin nga 
iglesia ni Cristo.(TBNDB) 


87 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


“Mga Pangunahing Katangian 
Ng Tunay Na Alagad 


(Special Study #3) 


Mga Layon: 
1. Maunawan ang pagiging Alagad. 


2. Hikayatin ang bawat isa na maging Alagad Ng Panginoon Jesus. 


I. Kahulugan Ng Pagiging Alagad 





The Complete Word Study Dictionary: New Testament 





“Disciple” 


G3100. pa0ntedo matheteuo, fut. matheteuso, from mathetes (G3101), disciple. As governing a dat., to be a 
disciple or follower of another's doctrine (Matt. 27:57), governing an acc., to make a disciple (Matt. 28:19: 
Acts 14:21): to instruct (Matt. 13:52) with the purpose of making a disciple. Matheteuo must be distinguished 
from the verb matheo (n.f.) or manthano (G3129) which simply mean to learn without any attachment to the 
teacher who teaches. Matheteuo means not only to learn, but to become attached to one's teacher and to become 
his follower in doctrine and conduct of life. It is really not sufficient to translate this verb as “learn” but as 
“making a disciple,” in the NT sense of mathetes. Syn.: katecheo (G2727), to teach orally, instruct, catechize, 
didasko (G1321), to give instruction, teach, paideud (G3811), to instruct and train, heterodidaskaled (G2085), to 
teach a different doctrine, mueod (G3453), to learn.- Spiros Zodhiates, 








II. Alagad: Bilang Una At Mahalagang Katawagan 


Mga Gawa 11:26 

v26Nang siya'y kanyang matagpuan ay 
kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari 
na sa buong isang taon ay nakasama nila ang 
iglesya, at nagturo sa napakaraming tao, at sa 
Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang 
tawaging mga Cristiano. (ABAB) 


TIT. Layunin Ng Pagiging Alagad 

Roma 8:28-29 

v28Alam nating sa lahat ng bagay ay 
gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng 
mga nagmamahal sa kanya, silang mga 
tinawag ayon sa kanyang layunin. 
v29Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng 
Diyos kung sino ang magiging kanya at ang 
mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng 
kanyang Anak. Sa gayon, ang Anak ang 
naging panganay sa lahat ng maraming 
magkakapatid. (MBB 2" Ed.) 


v261di nasarakanna, inkuyogna idiay Antiokia. 
Makatawen a nakipulpulapolda iti iglesia ket 
adu dagiti tattao a sinursuroanda. Idiay 
Antiokia ti immuna a nakapanaganan dagiti 
adalan iti Kristiano. (TBNDB) 


v28Ammotayo a kadagiti amin a banag, 
agtartrabaho ti Dios para iti pagimbagan a 
kaduana dagiti agayat kenkuana,d isuda nga 
inayabanna kas mayannurot iti panggepna. 
v29Dagiti pinili idin ti Dios, tinudinganna met 
ida nga agbalin a kas iti Anakna tapno agbalin 
ti Anak nga inauna kadagiti adu nga 
agkakabsat. (TBNDB) 


88 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Marka O Katangian Ng Isang Alagad (Pananatili) 
A. Nananatili Sa Salita Ng Ating Guro At Panginoon 


Juan 8:31-32 

v31Sinabi naman ni Jesus sa mga Judiong 
naniniwala sa kanya, Kung tinutupad ninyo 
ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga 
alagad ko, v32makikilala ninyo ang 
katotohanan, at ang katotohanan ang 
magpapalaya sa inyo. (MBB 2" Ed.) 


v31 Kinuna ngarud ni Jesus kadagiti Judio a 
namati kenkuana, "No agtalinaedkayo iti 
pannursurok, dakayo dagiti napaypayso nga 
adalak. v32Maammoanto ti pudno, ket ti 
pudno wayawayaannakayto." (TBNDB) 


B. Nananatili Sa Pag-ibig Ni Jesus Sa Pamamagitan Ng Pagmamahal Sa Kapwa Alagad 


Juan 13:34-35 (cf. Levitius 19:18) 

v34Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay 
ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung 
paanong minahal ko kayo, magmahalan din 
kayo sa isa't isa. 

v35Sa pamamagitan nito ay makikilala ng 
lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, 
kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." 

(MBB 2") 


C. Namumunga Ng Masagana 

Juan 15:5-10 

v35 Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga 
sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa 
kanya, ang siyang nagbubunga nang sagana, 
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y 
hiwalay sa akin. v6 Ang hindi nananatili sa 
akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng sanga. 
Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, 
inihahagis sa apoy at sinusunog. v7Kung 
nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo 
ang aking mga salita, hingin ninyo ang 
anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. 
v8Napaparangalan ang aking Ama kung 
kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking 
mga alagad. v9Kung paanong inibig ako ng 
Ama, gayundin naman, iniibig ko kayo, 
manatili kayo sa aking pag-ibig. vV10Kung 
tinutupad ninyo ang aking mga utos, 
mananatili kayo sa aking pag-ibig: tulad ko, 
tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at 
ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. (ABAB) 


v34 "Adda baro a bilin nga itedko kadakayo: 
Agiinnayatkayo. Kas iti panagayatko 
kadakayo, kasta met koma ti panagiinnayatyo. 


v35No agiinnayatkayo, maammoanto ti amin a 
tao a dakayo dagiti adalak." (TBNDB) 


V3 "Siak ti puon ti ubas, dakayo dagiti sanga. 
Ti agtaeng kaniak ket agtaengak met 
kenkuana, adunto ti maibungana. Ta no 
awanak, awan ti maaramidyo. v6Ti saan nga 
agtaeng kaniak, maibelleng a kas iti sanga ket 
magango. Maurnong dagiti kakasta a sanga ket 
maipuorda. v/No agtaengkayo kaniak, ket 
agtaeng dagiti saok kadakayo, dawatenyo ti 
aniaman a kayatyo, ket maitedto kadakayo. 
v8No agbungakayo iti adu, maidaydayaw ni 
Amak, ket iti kasta, agbalinkayo nga adalak. 
v9 Ayatenkayo a kas iti panagayat ti Ama 
kaniak. Agtalinaedkay iti ayatko. v10Kas iti 
panangtungpalko kadagiti bilbilin ni Amak ket 
agtaengak iti ayatna, agtalinaedkayo met iti 
ayatko no tungpalenyo dagiti bilbilinko. 
(TBNDB) 


89 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


D. Ano Ang “Masaganang Bunga”? 
Galacia 5:22-25 

v22Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, 
kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, 
kabutihan, katapatan, v23kahinahunan, at 
pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga 
ito. V24 At pinatay na ng mga nakipag-isa kay 
Cristo Jesus ang kanilang makasariling 
pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig 
nito. v25 Kung ang Espiritu ang nagbibigay- 
buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin 
sa ating buhay. (MBB 2" Ed.) 


Colosas 1:5-6 

v5dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa 
langit, na inyong narinig noong una sa salita 
ng katotohanan, ang ebanghelyo, 

vbna dumating sa inyo. Gayundin naman kung 
paanong ito ay namumunga at lumalago sa 
buong sanlibutan, ay gayundin naman sa inyo, 
mula nang araw na inyong marinig at 
maunawaan ang biyaya ng Diyos sa 
katotohanan. (ABAB) 


Pangwakas: 


v22Ngem ti Espiritu pataudenna ti ayat, rag-o, 
talna, anus, kinamanangngaasi, kinaimbag, 
kinamatalek, v23kinapakumbaba ken 
kinamanagteppel. Awan ti linteg a maibusor 
kadagitoy. v24Ket dagiti pasurot ni Cristo 
Jesus, inlansada ti daan a kinataoda agraman ti 
amin a gartem ken naindagaan a tarigagay. 
v23Inikkannatayo ti Espiritu iti biag, masapul 
nga iturayanna met ti biagtayo. (TBNDB) 


v5Idi damo a maipakaammo kadakayo ti 
pudno a mensahe, ti Naimbag a Damag, 
nangngegyo ti maipapan iti namnama nga 
Ipaayna. Iti kasta, maibatay ti pammati ken 
ayatyo iti namnama a naisagana idiay langit 
nga agpaay kadakayo. v6Mangted ti 
ebanghelio kadagiti bendision ket agsaksaknap 
iti entero a lubong. Maar-aramid met daytoy 
kadakayo manipud idi damoyo a mangngeg ti 
maipapan iti parabur ti Dios ket naammoanyo 
ti kinapudno daytoy a parabur. 

nga awan pagkuranganna. (TBNDB) 


1. Ano ang Tatlong Pangunahing Tanda ng Pagiging Alagad? 


2. Gaano kahalaga ang salitang “Alagad.” 


3. Nais mo bang maging alagad ayon sa utos ng Ating Panginoon? 


90 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Pagiging Alagad 
Sa Kaharian Ng Diyos 


(18? Lesson) 


Mga Layon: 
1. Ipaunawa ang mga pamamaraan iniwan ng Panginoon Jesus sa pagpasok sa kaharian. 
2. Tulungan ang tagapakinig na magdesisyon ng tapat at taos-puso. 


I1. Paraan Sa Pagtanggap Ng Mabuting Balita 
A. Ang Mensahe Ng Panginoon Tungkol Sa Kaharian Ng Diyos 
Markos 1:14-15 


v14Nang ibinilanggo na si Juan, si Jesus v14Kalpasan ti pannakaibalud ni Juan, 

ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon napan ni Jesus idiay Galilea. 

ang Magandang Balitang mula sa Diyos. Inkaskasabana ti Naimbag a Damag a 
v135Sinabi niya, "Dumating na ang naggapu iti Dios. v15 "Dimtengen ti 
takdang panahon. Malapit nang maghari aldaw," kinunana. "Asidegen ti Pagarian ti 
ang Diyos! Kaya magsisi na kayo't Dios. Agbabawikayo kadagiti basbasolyo 
talikuran ang inyong mga kasalanan. ket mamatikayo iti Naimbag a Damag." 
Paniwalaan na ninyo ang Magandang (TBNDB) 


Balita!" (MBB 2nd ed.) 


B. Ang Mensahe Ni Apostol Pablo Tungkol Sa Kaharian Ng Diyos 
Gawa 20:20-21 


v20Sa aking pagtuturo at pangangaral sa v20Ammoyo met a diak impaidam ti 
inyo, maging sa harapan ng madla o sa aniaman a makatulong kadakayo bayat ti 
bahay-bahay man, hindi ako nangiming panangaskasabak ken panangisursurok 
magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti kadakayo iti publiko ken kadagiti 

ninyo. v21Maging Judio o Griego man ay balbalayyo. v21 Binallaagak dagiti Judio 
pinapangaralan kong tumalikod sa ken dagiti Hentil a masapul nga 
kasalanan, manumbalik sa Diyos at agbabawida kadagiti basbasolda ket 
manalig sa ating Panginoong Jesus. agturongda iti Dios, ken mamatida ken ni 
(MBB 2" ed.) Apotayo a Jesus. (TBNDB) 


“Salvation” 
T97? yesu ah: A feminine noun meaning salvation, deliverance, help, victory, prosperity. The primary 
meaning is fo rescue from distress or danger. It is used to signify help given by other human beings (1 Sam. 
14:45: 2 Sam. 10:11), help or security offered by fortified walls, delivering in the sense of preventing what 
would have happened if the walls were not there (Isa. 26:1), one's welfare and safety (Job 30:15): salvation 


by God, with reference to being rescued by Him from physical harm (Ex. 14:13, 2 Chr. 20:17), being rescued 
Jrom the punishment due for sin (Ps. 70:4[5], Isa. 33:6, 49:6, 52:7). Used in the plural, it signifies works of 
help (Ps. 44:4[5]: 74:12), and God's salvation (2 Sam. 22:51: Ps. 42:5[6], 116:13). 


THE COMPLETE WORD STUDY DICTIONARY: OLD TESTAMENT 
Warren Baker, D.R.E. 84 Eugene Carpenter, Ph.D. 





91 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Ano Ang PAGSISISI? 
A. Pagsisisi Sa Lumang Tipan 


“Repentance The Hebrew word is teshubah, from a root meaning “return,” and the concept is 
generally understood to mean, “returning to God from a situation of estrangement.” The turning is not only 
From sin, for sin serves as an indicator of a deeper pathology, which is utter estrangement from God. 
Teshubah thus involves not humiliation but reaffirmation of the self in God's image. It follows that 


repentance in Judaism forms a theological category encompassing moral issues of action and attitude, wrong 
action, arrogant attitude, in particular. Repentance forms a step in the path to God that starts with the 
estrangement represented by sin: doing what I want, instead of what God wants,thus rebellion and 





arrogance.” (The Routledge dictionary of Judaism / Jacob Neusner 8 Alan J. Avery-Peck.) 


Ezekiel 18:30-32 

v30 "Kaya't hahatulan ko kayo, O sambahayan 
ni Israel, bawat isa'y ayon sa kanyang mga 
lakad, sabi ng Panginoong Diyos. Kayo'y 
magsisi, at lumayo kayo sa lahat ninyong 
pagsuway, sa gayo'y ang kasamaan ay hindi 
magiging inyong kapahamakan.v3 1 Inyong 
iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong 
ginawa laban sa akin, at kayo'y magbagong 
puso at magbagong diwa! Bakit kayo 
mamamatay, O sambahayan ni Israel? 
v32Sapagkat wala akong kaluguran sa 
kamatayan ng sinuman, sabi ng Panginoong 


Diyos. Kaya't magsipagbalik-loob kayo, at 
mabuhay." (ABAB) 





B. “Pagsisisi” Sa Bagong Tipan 


v30 "Ita, siak nga Apo a Dios, kunak 
kadakayo nga Israelita nga ukomek ti tunggal 
maysa kadakayo kas mayannatup iti 
aramidna. Agbabawikayo ket isardengyo ti 
agaramid iti dakes: diyo ipalubos a 
dadaelennakayo ti basolyo. v31 Isardengyo ti 
amin a dakes nga aramidyo ket pabaroenyo ti 
nakem ken pusoyo. Apay nga ipalubosyo a 
mataykayto, dakayo nga Israelita? v32Diak 
kayat a matay ti siasinoman," kuna ti Apo a 


Dios. "Isardengyo ti agbasol ket agbiagkayo." 
(TBNDB) (cf.Ezekiel 14:6-8) 


Greek “metanoeoo, metanoo”-to change one's mind, i. e., to repent , magbago ng isip, pananaw, 0 


layunin. - (Thayer's Greek Lexicon, Electronic Database. Copyright (c) 2000 by Biblesoft ) 





1. Pagbabago Ng Pag-iisip 

Roma 12:1-2 

viKaya nga, mga kapatid, alang-alang sa 
masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y 
nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili 
bilang isang handog na buhay, banal at 
kalugud-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat 
na pagsamba ninyo sa Diyos. 

v2Huwag kayong makiayon sa takbo ng 
mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan 
ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang 
maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos: 
kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap 
na kalooban niya. (MBB 2" Ed.) 


v1Kakabsatko, dawatek ngarud kadakayo, a 
gapu iti naindaklan nga asi ti Dios kadatayo, 
ipaayyo koma ti bagiyo a kas daton a sibibiag, 
nasantoan ken makaay-ayo kenkuana. Daytoy 
ti pudno a panagdaydayaw a rumbeng nga 
Ipaayyo. v2Saanyo a tultuladen dagiti ugali iti 
daytoy a lubong ngem palubosanyo a 
baliwannakayo ti Dios ket pabaroenyo a naan- 
anay ti panunotyo. Ket maammoanyonto ti 
pagayatan ti Dios---no ania ti naimbag, 
makaay-ayo kenkuana ken awan 
pagkuranganna. (TBNDB) 


92 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


2. Pagbabago Ng Pananaw 

2 Corinto 4:18 

v18Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa 
mga bagay na di-nakikita, at hindi sa mga 
bagay na nakikita. Sapagkat panandalian 
lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit 
walang hanggan ang mga bagay na di-nakikita. 
(MBB 2nd ed.) 


3. Pagbabago Ng Pagpapahalaga 

Lukas 9:23-26 

v23At sinabi niya sa kanilang lahat, "Ang 
sinumang nagnanais sumunod sa akin ay 
kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, 
pasanin araw-araw ang kanyang krus, at 
sumunod sa akin. v24Ang naghahangad na 
magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan 
nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay 
alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 

v25 Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan 
man niya ang buong daigdig kung ang 
mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. 
v26Kapag ako at ang aking mga salita ay 
ikakahiya ninuman, ikakahiya rin siya ng Anak 
ng Tao pagparito niya na taglay ang kanyang 
karangalan at ang karangalan ng Ama at ng 
mga banal na anghel. (MBB 2nd ed.) 


v18Ta dagiti banag a di makita ti kitaenmi, 
saan a dagiti makita. Apagbiit laeng ti banag a 
makita, ngem agpaut iti agnanayon ti banag a 
di makita. (TBNDB) 


v23Ket kinunana kadakuada amin: "Ti 
agtarigagay a sumurot kaniak, masapul a 
tallikudamna ti bagina, ibaklayna ti krusna iti 
inaldaw, ket surotennak. v24Ta ti tao a 
mangisalakan iti biagna, mapukawnanto. Ngem 
ti makapukaw iti biagna gapu kaniak, 
maisalakannanto. v25 Adda aya magunggona ti 
tao no matagikuana ti entero a lubong ngem 
mapukaw wenno madadael met ti biagna? 
Awan! v26Ti mangibain kaniak ken iti 
pannursurok, ibainto met ti Anak ti Tao inton 
umay iti bukodna a dayag, iti dayag ti Ama ken 
dagiti nasantoan nga angheles.." 

(TBNDB) 


TIL. Ano Naman Ang Kahulugan Ng Pananampalataya? 


A. Pananampalataya 


Faith O.T. pox '@miin: A masculine noun meaning trustworthiness, faithfulness, or dependability. It is used 
to signify the rare and beneficial quality of trustworthiness in an individual (Prov. 13:17, 14:5: 20:6), the 


character of a righteous nation (Isa. 26:2), and in a negative sense, a fundamental lack of dependability or 
faithfulness (Deut. 32:20)... 


(THE COMPLETE WORD STUDY DICTIONARY: OLD TESTAMENT Warren Baker, D.R.E. Eugene Carpenter, Ph.D.) 





93 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


1. Halimbawa Sa Lumang Tipan 

Galacia 3:6-9 

voTulad ng nangyari kay Abraham, 
"Sumampalataya siya sa Diyos, at dahil dito, 
siya'y itinuring ng Diyos na taong matuwid." 
v7/Kung gayon, maliwanag na ang mga 
nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni 
Abraham. v8Bago pa ito nangyari ay 
ipinahayag na ng kasulatan na ipawawalang- 
sala ng Diyos ang mga Hentil sa pamamagitan 
ng kanilang pananalig sa kanya at ang 
Magandang Balitang ito ay inihayag kay 
Abraham, "Sa pamamagitan mo'y pagpapalain 
ng Diyos ang lahat ng bansa." 
v9Sumampalataya sa Diyos si Abraham kaya't 
siya'y pinagpala, at pagpapalain ding tulad 
niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. 

(MBB 2" Ed.) 








2. Pananampalataya Sa Bagong Tipan 
Juan 3:35-36 

v35Iniibig ng Ama ang Anak, at ibinigay niya 
rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. 
v36Ang sumasampalataya sa Anak ay may 
buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi 
sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng 
buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot 
ng Diyos. (MBB 2" ed) 





v6Ket ita, masapul nga amirisentayo ti padas 
ni Abraham. Kuna ti Nasantoan a Surat, 
"Namati ni Abraham iti Dios ket gapu iti 
pammatina, imbilang ti Dios a nalinteg." 
viNgarud, masapul a bigbigenyo a dagiti 
addaan pammati isuda ti napaypayso a 
kaputotan ni Abraham. v8Impakpakauna ti 
Nasantoan a Surat a palintegen ti Dios dagiti 
Hentil babaen iti pammati. Ket naipakaammo 
ti Naimbag a Damag ken ni Abraham, 
"Sikanto ti aramaten ti Dios iti 
panangbendisiomna iti amin a sangkataoan." 
v9Namati ni Abraham ket nabendisionan. 
Mabendisionan met ngarud dagiti amin a 
mamati a kas kenkuana. (7SB) 


v33Ti Ama ayatenna ti Anakna ket impaimana 
kenkuana dagiti isuamin. 

v36Ti siasinoman a mamati iti Anak maaddaan 
iti biag nga agnanayon. Siasinoman a di 
agtulnog iti Anak, dinanto maragpat ti biag, no 


di ket agtalinaed kenkuana ti pannusa ti Dios. 
(TBNDB) 


Faith: in classical Greek from Aeschyl, Sophocles, Euripides, Thucydides down, to believe, i. e.1. 
intransitive, to think to be true, to be persuaded of: to credit, place confidence in, 
b. specifically, in a moral and religious reference, niotevdetv is used in the N. T. of "the 


conviction and trust to which a man is impelled by a certain inner and higher prerogative and law of 
his soul", thus it stands a. absolutely to trust in Jesus or in God as able to aid either in obtaining or in 





doing something: - (Thayer's Unabridgde) 


B. Dalawang Aspeto Ng Pananampalataya 
Roma 10:10 

v10Sapagkat sumasampalataya ang tao sa 
pamamagitan ng kanyang puso at sa 

gayon ay pinapawalang-sala ng Diyos. 
Nagpapahayag naman siya sa 


pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon 
ay naliligtas. (MBB 2nd ed.) 





(Internal K External Aspect) 


10Ta babaen iti puso, mamatitayo, ket 
mapalintegtayo iti Dios. Babaen iti bibig, 
agipaduyakyaktayo, ket maisalakantayo. 
(TBNDB) 


94 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


C. Dalawang Bahagi Ng Pagpapahayag Ng Pananampalataya. 
1. Verbal Na Pagpapahayag 





Roma 10:9 

v9 Kung ipahahayag ng iyong labi na V9 Ta no babaen iti panagsao, 

“si Jesus ay Panginoon” at buong puso kang ipaduyakyakmo ni Jesus nga isu ti Apo, 
sasampalataya na siya'y muling binuhay ket patiem iti pusom a pinagungar ti Dios, 
ng Diyos, maliligtas ka. maisalakankanto. (TBNDB) 

(MBB 2nd ed.) 


Confession - Pagpapahayag (Sa Labi) 


duodoyew homologeo, contracted homologo, fut. homologeso, from homologos (n.f.), assenting, which is from 


homou (G3674), together with, and lego (G3004), to say. To assent, consent, admit, as used commonly in Class. Gr.: 


to promise, i.e., to agree with or consent to the desire of another.. 
(THE COMPLETE WORD STUDY DICTIONARY: NEW TESTAMENT by Spiros Zhodiates) 





2. Madulain O Dramatikong Pagpapapahayag 
Markos 16:15-16 








v15At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo v15Imbagana kadakuada: "Inkay iti entero 
kayo sa buong sanlibutan at ipangaral a lubong ket ikasabayo ti Naimbag a 
ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. Damag kadagiti amin a parsua. v16Ti 
v16Ang sumampalataya at mamati ken mabautisaran maisalakanto. 
mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang Ngem ti di mamati, madusanto. 

hindi sumampalataya ay parurusahan. (TBNDB) 

(MBB) 

Gawa 2:40-41 


v40Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo | v40Ket cadagiti sabsabali pay nga adu a 
siya at hinimok sila na sinasabi, "Iligtas ninyo sao pinanecnecanna ken binagbagaanna 


ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ida, a cuncunana: Isalacanyo ti bagiyo itoy 
ito." managdacdakes a caputotan. 

v41 Kaya't ang mga “tumanggap ng kanyang v41Dagidi ngarud immawat iti saona, 
salita ay binautismuhan at nadagdag nang araw | nabautizaranda: ket nainayon cadacuada 
na iyon ang may tatlong libong kaluluwa. iti daydi nga aldaw ti agtallo ribo a 

(ABAB) cararua. (TSB) 


“naniwala (MBB 2" Ed.) 


95 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Ang Bautismo 
(Special Study #4) 


Thayer”s Greek Dictionaries 
Baptize - bapti,zw baptizo (bap-tid'-z0] 
Meaning: 1) to dip repeatedly, to immerse, to submerge (of vessels sunk) 2) to cleanse by 
dipping or submerging, to wash, to make clean with water, to wash one's self, bathe 3) to 
overwhelm 


Sprinkling - r'anti,zw rhantizo (hran-tid'-z0) 
Meaning: 1) to sprinkle 2) to cleanse by sprinkling, hence to purify, cleanse 


Pouring - ekcheo (ek-kheh'-o] or (by variation) ekchuno (ek-khoo'-no] 
Meaning: 1) to pour out, shed forth 2) metaph. to bestow or distribute largely 





I. Bakit Mahalaga Ang BAUTISMO? 
1. Ito Ang Unang Hakbang Sa Pagiging Alagad Ng Panginoong Jesus 





Mateo 28:18-20 

v18Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang v18Immasideg ni Jesus ket kinunana, 
lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng "Naited kaniak ti amin a pannakabalin 
lupa ay ibinigay na sa akin. idiay langit ken ditoy daga. v19Inkay 
v19Kaya' sa paghayo ninyo, gawin ninyong ngarud kadagiti amin a tattao iti amin a 


alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan lugar, ket pagbalinenyo ida nga adalak: 
ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at bautisaranyo ida iti nagan ti Ama, ti Anak 


ng Espiritu Santo, ken ti Espiritu Santo, v20ken isuroyo ida 

v20at turuan silang sundin ang lahat ng mga nga agtungpal kadagiti amin nga 

bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y imbilinko kadakayo. Laglagipenyo nga 

kasama ninyong palagi, hanggang sa addaakto nga agnanayon kadakayo 

katapusan ng panahon." (ABAB) agingga iti panungpalan ti lubong." 
(TBND) 


96 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


2. Isinagawa Ng Mga Naunang Alagad Para Sa Ikapagpapatawad Ng Kasalanan at 


Pagtanggap Ng Banal Na Espiritu Santo 
Gawa 2:36-39 

v36 "Kaya't dapat malaman ng buong 
Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa 
krus ay siyang ginawa ng Diyos na 
Panginoon at Cristo!" v37Nabagbag ang 
kanilang kalooban nang marinig ito, kaya't 
tinanong nila si Pedro at ang ibang mga 
apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat 
naming gawin?" v38Sumagot si Pedro, 
"Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong 
mga kasalanan at magpabautismo kayo sa 
pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo'y 
patawarin, at ipagkakaloob sa inyo ang 
Espiritu Santo. v39Sapagkat ang pangako 
ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at 
sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong 
tatawagin ng ating Panginoong Diyos." 
(MBB 2nd ed.) 


v36Ammoen ngarud nga awan duadua ti 
amin a balay ti Israel, a daytoy Jesus nga 
inlansayo iti cruz, inaramid ti Dios nga 
Apo ken Cristo. Dagiti immuna a 
napagbabawi. v37Ket idi mangngegda 
daytoy, napaladingitan ti pusoda, ket 
kinunada cada Pedro ken cadagidi 
dadduma nga apostol: Lallaki a cacabsat, 
ania ti aramidenmi? v38Ket ni Pedro 
kinunana cadacuada: Agbabawicayo, ken 
mabautizaran ti tunggal maysa cadacayo 
iti nagan ni Jesu-Cristo a maipaay iti 
pannacaiccat dagiti basbasolyo: ket 
awatenyonto ti parangcap ti Espiritu 
Santo. v39Ta ti cari maipaay cadacayo 
ken cadagiti annacyo, ken cadagiti isuamin 
nga adda iti adayu, isu-amin nga 
ayabanto ti Apo a Diostayo. (TSB) 


3. Ang Bautismo Ay Pagpapahayag Ng Iyong Pagtanggap, Pakikisama, at Pakikiisa 


Kay Cristo Jesus 
Roma 6:3-5 
v3Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat 
na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay 
nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 
v4Samakatwid, tayo'y namatay at nalibing na 
kasama niya sa pamamagitan ng bautismo 
upang kung paanong binuhay na muli si Cristo 
sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng 
Ama, tayo nama'y mabuhay sa isang bagong 
pamumuhay. 
V5Sapagkat kung nakaisa tayo ni Cristo sa 
isang kamatayang tulad ng kanyang 
kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa 
isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang 
pagkabuhay. (MBB) 














Roma 8:1 
vIKaya nga, hindi na hahatulang maparusahan 


ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo 
Jesus. (MBB 2" ed) 


v3 Awan duadua nga ammoyo 

nga idi nabautisarantayo ken ni Cristo 
Jesus, nairamantayo met iti ipapatayna. 
v4Ngarud, idi nabautisarantayo, 
naikaduatayo ken ni Cristo a naitanem, ket 
nairanudtayo iti ipapatayna tapno, kas iti 
pannakapagungar ni Cristo babaen iti 
nakaskasdaaw a pamnakabalin ti Ama, 
sumurottayo met koma iti baro a 
panagbiag. v3No nakipagmaymaysatayo 
kenkuana iti ipapatayna, 
makipagmaymaysatayto met kenkuana iti 
pannakapagungar. 

(TBNDB) 


vl Awan ngarud ita ti aniaman a pannacadusa a 
maipaay cadagiti adda ken Cristo Jesus, 
(TBNDB) 


97. 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


4. Ang Bautismo Ay Paraan Upang Ibihis Natin Si Cristo? 


Galacia 3:26-29 

v26Sapagkat kay Cristo Jesus, kayong lahat ay 
mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng 
pananampalataya. 

v27Sapagkat ang lahat na sa inyo na 
binautismuhan kay Cristo ay ibinihis si Cristo. 
v28 Walang Judio o Griyego, walang alipin o 
malaya, walang lalaki o babae, sapagkat 
kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus. 

v29At kung kayo'y kay Cristo, kayo nga'y mga 
binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa 
pangako. (ABAB) 








v26 Annaknakayo amin ti Dios babaen iti. 
pammati gapu iti pannakipagmaymaysayo 
ken ni Cristo Jesus. v27Nabautisarankayo 
iti pannakipagmaymaysayo ken ni Cristo 
ket iti kasta, inkawesyo a mismo ni Cristo. 
v28Ngarud, awan ti pagdumaan ti Judio 
ken Hentil, ti tagabu ken ti siwawaya, ti 
lalaki ken ti babai: maymaysakayo amin 
ken ni Cristo Jesus. v29No taonakayo ni 
Cristo, kaputotannakayo ngarud ni 
Abraham, ket awatenyonto ti inkari ti 
Dios. (TBNDB) 


5. Ang Bautismo Ay Bagong Tanda Ng Pakikipagtipan Sa Diyos 


Colosas 2:11-13 

v1 1Sa pamamagitan din ni Cristo, kayo'y 
tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa 
Espiritu. 

12Sa pamamagitan ng bautismo, 
nailibing kayong kasama ni Cristo at muli 
rin kayong nabuhay na kasama niya dahil 
sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng 
Diyos na muling bumuhay sa kanya. 
13Kayong dating patay dahil sa 
kasalanan, kayong mga Hentil na hindi 
nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng 
Diyos na kasama ni Cristo. Pinatawad 
niya ang ating mga kasalanan 

(MBB 2nd ed.) 


v11 Nakugitkayo iti pannakikaysayo ken 
Cristo, saan nga iti pannakakugit nga 
aramid ti tao, no di ket iti pannakakugit 
nga agtaud ken ni Cristo---ti 
panangiwaksiyo iti daytoy managbasol a 
bagi. v12Ta idi nabautisarankayo 
naitanemkayon a nairaman ken Cristo, ket 
iti dayta a pannakabautisar, 
napagungarkayo met a kas kenkuana gapu 
iti panamatiyo iti nabileg a pannakabalin 
ti Dios a namagungar kenkuana. v13 Adda 
1di panawen a naibilangkayo a natay iti 
espiritu gapu ta managbasolkayo ken gapu 
ta saankayo a Judio, kayatna a sawen, 
awan ti linteg ni Moises kadakayo. Ngem 
ita, pinagungarnakayo ti Dios kas iti 
pinangpagungarna ken ni Cristo. 
Pinakawan ti Dios ti amin a basoltayo. 
(TBNDB) 


98 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


6. Ang Iisang Bautismong Ginawa Ng Mga Naunang Alagad 


Efeso 4:4-5 

v4May isang katawan at isang Espiritu, kung v4 Adda maysa a bagi, ken maysa nga Espiritu, 
paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng a cas met iti pannacaawisyo iti maysa nga 
pagkatawag sa inyo, inanama ti pannacaayabyo, 

v3isang Panginoon, isang pananampalataya, v5Maysa nga Apo, maysa a pammati, maysa a 
isang bautismo, (MBB 2" ed) pammautizar, (TBNDB) 


7. Paraan Ng Paghugas at Pagtawag Sa Pangalan Ng Panginoon? 


Gawa 22:16 

vI6At ngayon, ano pang hinihintay mo? v16Ket ita, apayapay agtactacca? Tumacderca, 
Tumindig ka at magpabautismo, at hugasan ket pabautisaranca, ket ugasam dagiti 

ang iyong mga kasalanan, na tumatawag sa basbasolmo, nga awagam ti naganna. 

kanyang pangalan.' (MBB 2" ed) (TBNDB) 

Pangwakas: 


1. Nais mo na bang maging alagad at sundin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? 
2. Memory Verse: Gawa 2:38 
3. Kasunod na aralin: Ang Debosyon Ng Mga Tunay Na Alagad 


A cross-shaped Byzantine baptismal font 
at Avdat, Israel. 
(Quickvers 2010 


Parson Bible Pictures) 





99 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Halimbawa Ng Eunoko 


Gawa 8:27-31, 34-39 

27Pumunta nga doon si Felipe, at 
dumating naman ang isang pinunong taga- 
Etiopia, na ingat-yaman ng Candace o 
reyna ng Etiopia. Galing ito sa Jerusalem 
at sumamba sa Diyos. v28Pauwi na ito 
noon, nakasakay sa kanyang karwahe at 
nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. 

v29 "Sabayan mo ang sasakyang iyon," 
utos ng Espiritu kay Felipe. v30Kaya 
patakbong lumapit si Felipe at narinig 
niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni 
Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang 
pinuno, "Nauunawaan ba ninyo ang 
inyong binabasa?" 

v31Sagot naman nito, "Paano ko 
mauunawaan ito kung walang 
magpapaliwanag sa akin?" At si Felipe ay 
inanyayahan niyang sumakay sa karwahe 
at umupo sa kanyang tabi.... 
v34Nagtanong kay Felipe ang pinuno, 
"Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang 
tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o 
iba?" 

v35Simula sa kasulatang ito ay 
isinalaysay sa kanya ni Felipe ang 
Magandang Balita tungkol kay Jesus. v36- 
37Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at 
dumating sa isang lugar na may tubig. 
Kaya't sinabi ng pinuno, "Tingnan mo, 
may tubig dito! Hindi pa ba ako maaaring 
bautismuhan?" Sinabi sa kanya ni Felipe, 
"Maaari, kung sumasampalataya ka nang 
buong puso." Sumagot ang pinuno, 
"Sumasampalataya ako na si Jesu-Cristo 
ang Anak ng Diyos!" 

v38Pinatigil ng pinuno ang karwahe, 
lumusong silang dalawa sa tubig at 
binautismuhan siya ni Felipe. 
v39Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay 
kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi 
na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno 
ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa 
paglalakbay. (MBB 2nd ed.) 


v27-28Nagrubbuat ngarud ni Felipe. Iti 
dalan, adda maysa nga eunoko a taga- 
Etiopia, maysa nga ofisial a mangimaton 
iti amin a kinabaknang ti Candace wenno 
Reyna ti Etiopia. Napan nagdaydayaw iti 
Dios idiay Jerusalem. Agawid idin ket 
silulugan iti karuahena. Bayat ti 
panagtaray ti lugan, basbasaemna ti libro 
nga insurat ni profeta Isaias. 

v29Kinuna ti Espiritu Santo ken ni Felipe, 
"Magnaka iti asideg ti lugan." 
v30Nagtaray ni Felipe nga immasideg ket 
nangngegna ti ofisial nga agbasbasa iti 
libro ni profeta Isaias. Sinaludsod ni 
Felipe, "Maawatam met laeng ti 
basbasaem?" 

v3lInsungbat ti ofisial, "Kasano a 
maawatak no awan met mangipalawag 
kaniak?" Ket inawisna ni Felipe a 
makilugan kenkuana. ..v34Kinuna ti 
ofisial ken ni Felipe, "Sinno kadi ti 
sarsaritaen ti profeta? Ti bagina kadi 
wenno sabali?" 

v33Nagsao ni Felipe ket manipud iti 
daytoy a paset ti Nasantoan a Surat, 
sinarita ni Felipe ti Naimbag a Damag 
maipapan ken ni Jesus. 

v36Intuloyda ti panagdaliasatda agingga a 
dimtengda iti lugar nga adda danum. 
Kinuna ti ofisial ken ni Felipe, "Adtoy ti 
danum. Ania ti makalaped iti 
panagbautisarko?" 37: Kinuna ni Felipe, 
"Mabalin a mabautisaranka no mamatika 
iti amin a pusom." "Wen, mamatiak," 
insungbat ti ofisial. "Patiek nga Anak ti 
Dios ni Jesu-Cristo." 

v38Pinagsardeng ngarud ti ofisial ti lugan. 
Napanda a dua iti danum ket binautisaran 
ni Felipe. 

v391di makasang-atdan, impanaw ti 
Espiritu ti Apo ni Felipe ket saanen a 
nakita ti ofisial. Intuloy ti ofisial ti 
panagawidhna a siraragsak. (TBNDB) 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


100 


The Gospel Re-enactment 


(Obeying The Form of Teaching) 
Romans 6:3-5 
v3Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 
v4Samakatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay 
muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. gs2. 
v5Sapagkat kung nakasama tayo ni Cristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay ft : 
makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. (MBB 24 Ed) H 


THE BAPTISM 





101 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Debosyon Ng 
Mga Tunay Na Alagad 


(190 Lesson) 


Mga Layon: 
1. Ipakita kung ano ang pangunahing debosyon ng mga alagad. 
2. Ipaunawa ang kahalagahan nito sa buhay ng mga tagasunod ngayon. 


I1. Ano Ang Naging Debosyon Ng Mga Unang Alagad? 


Gawa 2:41-42 

v41 Kaya't ang mga tumanggap ng v41Dagidi ngarud immawat iti saona, 
kanyang salita ay binautismuhan at nabautizaranda: ket nainayon cadacuada 
nadagdag nang araw na iyon ang may iti daydi nga aldaw ti agtallo ribo a 
tatlong libong kaluluwa. cararua. 

v42Nandatili silang matibay sa turo ng mga v42Ket nagtalinaedda iti sursuro dagidi 
apostol at sa pagsasama-sama, sa apostol, ken iti panagcacaddua, ken iti 
pagpuputul-putol ng tinapay at sa mga panagpipinnisi iti tinapay, ken kadagiti 
pananalangin. cararag. 

(MBB 2" ed) (TSB) 


A. Ano Ang Ibig Sabihin Ng “Nanatili Silang Matibay”? 


Thayer Greek Dictionary 


proskartereo - xpoorapteptw: 

1) to adhere to one, be his adherent, to be devoted or constant to one- masugid na tagasunod, 

deboto, nananatili, mapagpatuloy 

2) to be steadfastly attentive unto, to give unremitting care to a thing nananatiling matibay, nakatuon sa 
isang bagay. 





B. Bakit Mahalaga Ang Pananatiling Matibay? 
2 Cronica 27:6 


v6Dahil sa kanyang pananatiling tapat sa v6lti casta ni Joatam bimmileg, gapu ta 
Diyos niyang si Yahweh, lumaki ang inornosna dagiti dalanna iti sango ni 
kapangyarihan ni Jotam. (MBB 2nd ed.) Yahweh a Diosna. (TSB) 


#The Power of Focus 


102 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Sa Anong Mga Gawain Nanatiling Matibay Ang Mga Naunang Mga Alagad? 
1. Nanatiling Matibay “Sa Turo Ng Mga Apostol” 


Teaching - Turo- d1dayj - didache - aral, katuruan, 
1) teaching - aral, turo, katuruan. 

la) that which is taught 

1b) doctrine, teaching, concerning something 


2) the act of teaching, instruction 


2a) in religious assemblies of the Christians, to speak in the way of teaching, in distinction from other modes 


of speaking in public. - Thayer's Definition: 





Mga Gawa 17:11 

v11Mas bukas ang isipan ng mga Judiong 
tagaroon kaysa sa mga Judiong taga- 
Tesalonica. Wiling-wili silang nakikinig sa 
mga paliwanag ni Pablo, at sinasaliksik nila 
araw-araw ang mga Kasulatan upang tingnan 
kung totoo nga ang sinasabi niya. 

(MBB 2" Ed.) 


Awit 1:1-6 

v1Mapalad ang taong hindi naaakit niyong 
masasama, Upang sundan niya ang 
kanilang payo't maling halimbawa, Hindi 
sumasama sa sinumang taong ang laging 
adhika'y Pagtawanan lamang at hamak- 
hamakin ang Diyos na dakila. 
v2Nagagalak siyang laging magsaliksik ng 
banal na aral, Ang utos ni Yahweh siyang 
binubulay sa gabi at araw, 

v3 Ang katulad niya'y isang punongkahoy 
sa tabing batisan, Sariwa ang daho't 

laging namumunga sa kapanahunan, At 
anumang gawin ay nakatitiyak na 
magtatagumpay. 

v4Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa 
ang kawangis, Siya'y natatangay at 
naipapadpad kung hangi'y umihip: 

Vv5Ang masamang tao ay parurusahan, 
hindi magmimintis, Iwawalay siya sa 
pagkakatipon ng mga matuwid. 

v6Sa taong matuwid ay itong si Yahweh 
ang s'yang mag-iingat, Ngunit kailanman ang 
mga masama ay mapapahamak (MBB 2nd ed.) 


v11Mannakaawat dagiti taga-Berea. Saanda a 
kas kadagiti taga-Tesalonica. Sigagagarda a 
nagdengngeg iti mensahe. Inaldaw nga 
adalenda dagiti Nasantoan a Sursurat tapno 
ammoenda no pudno met laeng ti sasawen ni 
Pablo. (TBNDB) 


vINagasat ti tao a di mangipangag 

1ti pammagbaga dagiti managdakdakes, 
dina tuladen ti aramid dagiti managbasol, 
ken di makikadua kadagiti mangrabrabak 
iti Dios. 

v2Pagragsakanna ketdi ti Linteg ni 
Yahweh: aldaw-rabti a basbasaen ken ut- 
utobenna. 

v3Mayarig iti kayo a naimula iti igid ti 
waig. Nalangto latta dagiti bulongna 

ken agbunga iti tiempona. 

Agballigi iti amin nga aramidenna. 
v4Saan a kasta dagiti managdakdakes, 
kasda la taep a maitayab no agangin. 
v5Ukomento ngarud ida ti Dios, 

ket mailaksiddanto iti gimong dagiti 
nalinteg. 

v6Tarabayen ni Yahweh dagiti nalinteg, 
salaknibanna ida, ngem dagiti managdakdakes 
agturongda iti pakadadaelanda (TBNDB) 


103 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


2. Nanatiling Matibay “Sa Pagsasama-sama” 


Fellowship - Pagsasama-sama- xowowvia -koinonia 


1) fellowship, association, community, communion, joint participation, intercourse, pagsasamasama, 


pakikibahagi, kumunidad, pakikiisa, partisipasyon. 


la) the share which one has in anything, participation-pakikibahagi, pakikisama. 
1b) intercourse, fellowship, intimacy- pagsasama-sama, malapit na relasyon. 


1b1) the right hand as a sign and pledge of fellowship (in fulfilling the apostolic office) 

Ic) a gift jointly contributed, a collection, a contribution, as exhibiting an embodiment and proof 
of fellowship- handog o kaloob, abuloy, koleksyon o kontribyusyon na nagpapahayag ng 
pagpapatunay ng pakikiisa o pakikibahagi. 


Thayer's Greek Definitions 


Gawa 2:46-47 

v46 Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa 
Templo, masayang nagpipira-piraso ng 
tinapay sa kanilang mga tahanan, at may 
malinis na kalooban. 

v4 Nagpupuri sila sa Diyos, at kinalulugdan 
rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay 
idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga 
inililigtas. 

(ABAB) 


Hebreo 10:23-26 

v23Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at 
huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang 
nangako sa atin. v24At sikapin nating 
mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa 
pag-ibig sa kapwa, at sa paggawa ng 
mabuti. v25 At huwag kaligtaan ang 
pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng 
ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob 
ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita 
nating nalalapit na ang pagdating ng 
Panginoon. 

v26Kung matapos nating makilala at 
tanggapin ang katotohanan ay 
magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, 
wala nang haing maihahandog sa 
ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan 
(MBB 2nd ed.) 





v46Ket inaldaw-aldaw a nagtitimpuyogda 
iti templo, ken pinispisida idi ti tinapay 
cadagiti balbalay, ket kinnanda ti 
pagtaraonda a siraragsac ken sidadalus ti 
pusoda, 

v47Nga intantan-ocda ti Dios ket 
pinadayawan ida dagiti amin nga umili. 
Ket ti Apo inayonna idi cadacuada nga 


inaldaw dagiti naisalsalacan. 
(TSB) 


v23 Agtalinaedtayo ngarud a natibker iti 
namnamatayo agsipud ta mapagtalkan ti 
Dios a mangtungpal iti karina. 
v24Panunotentayo no kasano ti 
panagtitinnulongtayo iti panagayat ken 
panagaramid iti naimbag. 

v25Ditayo liwayan ti panaggigimongtayo, kas 
araramiden dagiti dadduma. Ad-adda pay 
koma ti panagpipinnaregtatayo, ita ta 
makitayo nga umasidegen ti Aldaw. 
v26No itultuloytayo pay laeng ti agbasol 
kalpasan ti pannakaammotay iti pudno, 
awanen ti uray ania a daton a makaikkat 
kadagiti basbasol (TBNDB) 


104 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


3. Nanatiling Matibay “Sa Pagputol-putol Ng Tinapay” 


Breaking of Bread - from x2do klao, fut. klaso. To break. In later Gr. it especially came to mean 
the breaking off of leaves, sprouts, tendrils. In the NT, used only of the breaking of bread which was 
made in thin cakes, not in loaves (Matt. 14:19, 15:36, Mark 8:6, 19, Luke 24:30, Acts 27:35, Sept.: Jer. 


16:7), in the Lord's Supper and agape (G20), love feast (Matt. 26:26, Mark 14:22, Luke 22:19, Acts 
2:46, 20:7, 11, 1 Cor. 10:16). The fellowship of the Lord with His people is described as a table 

Fellowship (Luke 24:30 [cf. John 13:18]). Applied to Christ's body broken on the cross (1 Cor. 11:24). 
-TCWSD:NT , Spiros Zodhiates 





Gawa 20:7 

v71Nang unang araw ng sanlinggo, kami'y 
nagkakatipon upang ganapin ang 
pagpipira-piraso ng tinapay. At si Pablo'y 
nangaral sa kanila hanggang hatinggabi 
sapagkat aalis siya kinabukasan. (MBB) 


1 Corinto 11:23-26 

v23Ito ang katuruang tinanggap ko sa 
Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo: 
noong gabing siya'y ipagkanulo, ang 
Panginoong Jesus ay dumampot ng 
tinapay, v24nagpasalamat at pinagpirapiraso 
Iyon, at sinabi, "Ito ang aking 

katawan na inihahandog para sa inyo. 
Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa 
akin." v25Matapos maghapunan, 
dumampot din siya ng kopa at sinabi, 
"Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng 
Diyos na pinagtibay ng aking dugo. 
Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo 
bilang pag-aalaala sa akin." v26Sapagkat 
tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at 
1linom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo 
ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa 
kanyang muling pagparito. (MBB 2nd ed) 


v7Iti umuna nga aldaw ti lawas, 
naggigimongkami tapno rambakanmi ti 
pannakapispisi ti tinapay. Nagsao ni Pablo 
kadagiti tattao ket saan a nagsardeng agingga 
iti tengnga ti rabii. Pumanaw ngamin iti 
kabigatanna. (FBNDB) 


v23Ta inawatko iti Apo ti pannursuro nga 
inyawatko met kadakayo: Iti rabii a 
pannakaliput ni Apo Jesus, innalana ti 
tinapay. v24Kalpasan ti panagyamamna iti 
Dios, pinispisina ti tinapay ket kinunana, 
"Daytoy ti bagik nga agpaay kadakayo. 
Aramidenyo daytoy a panglaglagipyo 
kaniak." 

v25Kasta met a kalpasan ti pangrabii, 
innala ni Jesus ti kopa ket kinunana, 
"Daytoy ti kopa ti baro a tulag a 
napatalgedan babaen iti darak. Tunggal 
uminumkayo iti daytoy, aramidenyo a 
panglagip kaniak." v26Kaipapananna 
daytoy a tunggal mangankayo iti daytoy a 
tinapay ken uminumkayo iti daytoy a 
kopa, ipakaammoyo ti ipapatay ti Apo 
agingga iti panagsublina. 

(TBNDB) 


105 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


4. Nanatiling Matibay “Sa Panalangin” 


Prayer - zpo0evyj proseuche, gen. proseuches, fem. noun from proseuchomai (G4336), to offer prayer 
(James 5:17). Prayer, prayer to God. (1) Particularly: proseuche pros ton Theon (pros [G4314], to, Theos 
(G2316) God), prayer to God (Acts 12:5, Rom. 15:30), proseuche tou Theou, literally, prayer of God, but since 


God does not pray, it is prayer to God (Luke 6:12). Generally and in an absolute sense (Matt. 17:21: 21:13, 
oikos proseuches [0ikos (G3624), house], house of prayer, (II) Metonymically for a house or a place of prayer 
(Acts 16:13, 16)... 


The Comvlete Word Studv Dictionarv. bv Spiros Zodhiates 


“Halimbawa Sa Lumang Tipan 

Daniel 6:10 

v10Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na 
ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. 
Lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa 
kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng 
kanyang tirahan sa may bukas na bintanang 
nakaharap sa Jerusalem. Tatlong beses niyang 
ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang 
kinaugalian. (MBB 2nd ed) 


Awit 119:164 

v164 Pitong ulit sa isang araw ikaw ay 
pinupuri ko, sapagkat matuwid ang mga batas 
mo. (ABAB) 





“Sa Bagong Tipan 

Mateo 6:9-13 

VIGanito kayo mananalangin, 

'Ama naming nasa langit, 

sambahin nawa ang iyong pangalan. 
v10Nawa'y maghari ka sa amin. 

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa 
tulad ng sa langit. v1 1Bigyan mo kami 
ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, 
v12at patawarin mo kami sa aming mga 
kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa 
mga nagkakasala sa amin. 

v13At huwag mo kaming hayaang matukso, 
kundi iligtas mo kami sa Masama! 
“Sapagkat iyo ang kaharian, at ang 
kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, 
magpakailanman! Amen." (MBB 2" Ed.) 





v10Nagawid ni Daniel idi madamagna a 
nafirmaanen ti bilin. Iti akingngato a 
kadsaaran ti balayna, adda kuarto a tallo ti 
tawana a sumango iti Jerusalem. Kas iti 
masansan nga ar-aramidenna, nagparintumeng 
iti sangoanan dagiti nakalukat a tawa ket 
nagkararag iti Dios iti mamitlo iti maysa nga 
aldaw. (TBNDB) 


v164Mamimpito iti inaldaw nga 
agdaydayawak kenka, gapu kadagiti nalinteg a 
pangngeddengmo. (TBNDB) 


9Kastoy ngarud ti panagkararagyo: 

'Amami sadi langit: 

Madaydayaw koma ti nasantoan a naganmo, 
v10Umay koma ti Pagariam, 

Matungpal koma ti pagayatam ditoy daga a 
kas sadi langit. 

v1 1Itedmo kadakami ti taraonmi ita nga 
aldaw, 

v12Pakawanennakami kadagiti basbasolmi, 
A kas iti pammakawanmi kadagiti nakabasol 
kadakami, 

v13Dinakam iturong iti nakaro a pakasuotan, 
Ilisinakami ketdi iti Managdakdakes.' 

“Ta kukuam ti pagarian ken ti pannakabalin, 
ken ti gloria agingga't inggana. Amen." 
(TBNDB) 


106 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Filipos 4:4-7 

v4Magalak kayong lagi sa Panginoon. 
Muulit ko, magalak kayo! v5Ipadama 
ninyo sa lahat ang inyong kabutihangloob. 
Malapit nang dumating ang 

Panginoon. v6Huwag kayong mabalisa 
tungkol sa anumang bagay. Sa halip, 
hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong 
kailangan sa pamamagitan ng panalanging 
may pasasalamat. v7At ang kapayapaan 
ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng 
tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso 
at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa 
kay Cristo Jesus. (MBB 2nd ed.) 


Santiago 5:13-18 

v13Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? 
Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? 
Umawit siya ng papuri sa Diyos. v14Kung 
kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga 
pinuno ng iglesya upang ipanalangin kayo at 
pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. 
v15Pagagalingin ng Diyos ang maysakit dahil 
sa panalanging may pananampalataya, 
palalakasin siyang muli ng Panginoon at 
patatawarin ang kanyang mga kasalanan. 
v16Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga 
kapatid ang inyong mga kasalanan at 
ipanalangin ninyo ang isa't isa, upang kayo'y 
gumaling. Malaki ang nagagawa ng 
panalangin ng taong matuwid. 

v17Si Elias ay isang tao na tulad din natin, 
nang mataimtim siyang nanalangin na huwag 
umulan, hindi nga umulan sa loob ng tatlong 
taon at anim na buwan. v18At nang siya'y 
nanalangin para umulan, bumagsak nga ang 
ulan at namunga ang mga halaman. 

(MBB 2" Ed.) 


v4 Kankanayon koma nga agrag-okayo iti 
Apo. Kunak manen: agrag-okayo! 
v3Ipakitayo ti kinaanusyo kadagiti amin a 
tattao. Asidegen ti yaay ti Apo. V0Awan 
koma ti pakadanaganyo, ngem tunggal 
agkararagkayo iti Dios ket agdawatkayo, 
diyo liplipatan ti agyaman kenkuana. 

v7 Aywananmnakayto ti talna ti Dios a di 
matukod a panunoten ti tao tapno natalged 
dagiti puso ken panunotyo iti 
pannakikaysayo ken ni Cristo Jesus. 
(TBNDB) 


v13 Adda kadi agsagsagaba kadakayo? 
Agkararag koma. Adda kadi naragsak? 
Agkanta koma iti pagdaydayaw. v14Adda 
kadi masakit kadakayo? Paayabanna 
koma dagiti panglakayen ti iglesia tapno 
ikararagan ken sapsapoanda iti lana iti 
nagan ti Apo. 

v15No mamati dagiti panglakayen nga 
ipangag ti Dios ti kararagda, umimbagto ti 
masakit, pasalunatento ti Apo ket 
pakawanennanto pay dagiti basolna. 
v16Ngarud, ipudnoyo dagiti basbasolyo iti 
tunggal maysa. Ikarkararaganyo ti tunggal 
maysa tapno maagasankayto. Adda nabileg a 
pannakabalin a parnuayen ti kararag ti 
nalinteg a tao. 

v1 7Padatayo a tao ni Elias. 

Sipapasnek a nangikararag a di koma 
agtudo ket saan a nagtudo iti dayta a daga 
iti tallo ket gudua a tawen. v18Nagkararag 
manen ket nagtudo iti napigsa. Nagbunga 
ti daga. (TBNDB) 


107 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


1 Tesalonica 5:17 
v16Magalak kayong lagi, v17palagi kayong v16Kanayon nga agragsakkayo. v17Diyo 


manalangin, v18at magpasalamat kayo sa koma liwayan ti agkararag. v18Agyamankayo 

Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito iti Dios, dakes man wenno nasayaat ti 

ang kalooban ng Diyos para sa inyo sainyong | kasasaad. Daytoy ti kayat ti Dios a 

pakikipag-isa kay Cristo Jesus. (MBB 2" Ed.) panagbiagyo a kas tattao ni Cristo Jesus. 
(TBNDB) 

Pangwakas: 


1. Masasabi mo bang ikaw ay isang deboto? O nananatiling matibay sa mga gawain ito? 
2. Memory Verse: Gawa 2:42 
3. Next Lesson: “Ang Misyon Ng Mga Tunay Na Alagad” 


108 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Ang Misyon 
Ng Mga Tunay Na Alagad 


(20? Lesson) 


Mga Layon: 


1. Pag-aralan ang misyong ibinigay ng Diyos sa Israel. 
2. Alamin ang misyong ibinigay ng Diyos sa Kanyang Bayan ngayon. 


I. Ang Misyon Ni Abraham 


A. Misyong Ibinigay Ng Diyos Sa Patriarka Ng Bayang Israel. 


Genesis 18:19 

v19Pinili ko si Abraham upang turuan niya 
ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga 
utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid 
at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari 
iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa 
kanya." (MBB 2" Ed.) 


v19Pinilik ni Abraham tapno ibilinna 
kadagiti lallaki nga annakna ken dagiti 
kaputotanna a tungpalendak ket 
agaramidda iti naimbag ken nalinteg. No 
aramidenda daytoy, aramidek dagiti amin 
nga inkarik nga agpaay kenkuana." 
(TBNDB) 


o Pinili si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa mga utos ni Yahweh 
o Ang lahing ito ay dapat sumunod sa utos ni Yahweh (YHWH) 
o0 Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. 


B. Misyon Ibinigay Ng Diyos Sa Israel Bilang Isang Bansa 


I1. Deuteronomio 6:4-9 

v4 "Pakinggan mo, O Israel: Si Yahweh 
(MT) na ating Diyos, Si Yahweh (117) 
ay iisa. v3Ibigin mo si Yahweh (7117) na 
iyong Diyos nang buong puso, buong 
kaluluwa at buong lakas. v6Ang mga utos 
niya'y itanim ninyo sa inyong puso. 
v7Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, 
pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa 
inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa 
gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. 
v8Ipulupot ninyo ito sa inyong mga 
kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, 
v9isulat sa mga hamba ng pintuan ng 
inyong bahay at mga tarangkahan. 

(MBB 2nd ed.) 


v4 "Tattao ti Israel, laglagipenyo daytoy! 
Ti Apo a Diostayo ket isu laeng ti Apo. 
v3 Ayatenyo ti Apo a Diosyo iti amin a 
pusoyo, iti amin a kararuayo, ken iti amin 
a pigsayo. v6Diyo lipaten dagitoy a bilin 
nga itedko kadakayo ita nga aldaw. 
v7Isuroyo dagitoy kadagiti annakyo. 
Saritaenyo ida no addakayo iti taengyo 
wenno addakayo iti kalsada, no inkay 
maturog ken no bumangonkayo iti bigat. 
v8Igalutyo ida kadagiti takkiagyo a kas 
pagilasinan ken ikabilyo ida kadagiti 
mugingyo kas marka. v9Isuratyo ida 
kadagiti baotek ti balayyo ken kadagiti 
ruanganyo." (TBNDB) 


109 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Ang Misyon Ng Bagong Israel 
Markos 12:29-31 

v29Sumagot si Jesus, "Ang pangunahin 
ay, 'Pakinggan mo Israel: Ang Panginoon 
nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. 
v30Ibigin mo ang Panginoon mong 

Diyos nang buong puso mo, nang buong 
kaluluwa mo, nang buong pag-iisip mo, at 
nang buong lakas mo.' 

v31 Ang pangalawa ay ito, Ibigin mo ang 
iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 
Wala nang ibang utos na higit pang dakila 
sa mga ito.' (ABAB) 


v29Insungbat ni Jesus, "Daytoy ti 

kangrunaan a bilin, 'Denggem, Israel! Ti 

Apo a Diostayo isu laeng ti Apo. 

v30Ayatem ti Apo a Diosmo iti amin a 
pusom, iti amin a kararuam, iti amin a 
panunotmo ken iti amin a pigsam.' 

v31Ti maikadua a kangrunaan a bilin isu 
daytoy: 'Ayatem ti padam a tao a kas iti 
bagim.' Awanen ti bilin a nangnangruna ngem 
dagitoy." (TBNDB) 





“Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is One": 





“Shema” 


“The Shema is a central prayer of the Jewish liturgy: it is made up of three passages: Deuteronomy 6:4-9, 
Deuteronomy 11:13-21, Numbers 15:37-41. Recited every day, the first paragraph contains the phrase: 


“ear, O Israel, the Lord is Our God, the Lord is One. Blessed be his name, whose glorious kingdom is for 
ever and ever. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all 
thy might. And these words, which I command thee this day, shall be upon thine heart: and thou shalt teach 
them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou 
walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a 

sign upon thine hand, and they shall be for frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon 

the door-posts of thy house, and upon thy gates.”” (Shema in DPB, p. 119) 


Judaism: History, Belief and Practice by Dan Cohn-Sherbok 








TIL. Ano Ang Itinakda Ng Panginoon Sa Iyo? 
Micas 6:8 

v8 Ipinakita niya sa iyo, 

O tao, kung ano ang mabuti. 

At ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, 
kundi ang gumawa na may katarungan, 

at umibig sa kaawaan, at lumakad na may 
kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos? 
(ABAB) 


Pangwakas: 


v8Saan! Inlawlawag kadakayo ti Apo no ania 
ti naimbag. Daytoy ti dawatenna kadatayo: 
aramidentayo ti nalinteg, ipakitatayo ti di 
agbalbaliw a panagayat, ken agtulnogtayo a 


sipapakumbaba iti Diostayo. 
(TBNDB) 


1. Handa ka na bang humayo at tuparin ang iyong misyon? 


2. Memory Verse: Mateo 28:18-20 


3. Last Lesson: “Magmahalan Bilang Magkakapatid ” 


110 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Magmahalan Bilang Magkakapatid 


(21 Lesson) 


Mga Layon 


1. Ipaalam ang mga alagad ay nabubuhay sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa 


pananampalataya. 


2. Hikayatin makibahagi sa buhay ng kapatid sa pananampalataya. 
3. Hikayatin na mahalin ang bawat kapatid at alagad ng Panginoon. 


I. Ang Mga Alagad Bilang Sambahayan Ng Diyos 


1 Timoteo 3:14-15 

v14Umaasa akong magkikita tayo sa lalong 
madaling panahon, ngunit isinulat ko ang mga 
ito v1 Supang kung hindi man ako makarating 
agad ay malaman mo kung ano ang dapat na 
maging ugali ng mga taong kabilang sa 
sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesya na 
haligi at saligan ng katotohanan. (MBB 2" Ed.) 


v14Bayat ti panangisuratko iti daytoy, 
namnamaek nga umayka kitaen iti mabiit. 
v15Ngem no mataktakak, maammoam iti 
daytoy a surat no ania dagiti rumbeng nga 
annurotentayo a kas kameng ti iglesia. 
Kamengtayo ti familia ti Dios, kayatna a 
sawen, ti iglesia ti sibibiag a Dios. Ta ti iglesia 
isu ti adigi ken pamuon ti kinapudno. (TBNDB) 


II. Ang Mga Alagad Ay Nagmula Sa Iisang Amang Dios... 


Efeso 4:4-5 

v4May iisang katawan at iisang E5gpiritu, tulad 
ng may lisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng 
Diyos. v5Tayo'y may lisang Panginoon, lisang 
pananampalataya at iisang bautismo, v6iisang 
Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa 


lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. 
(MBB 2" Ed.) 


v4 Adda maysa a bagi ken maysa nga Espiritu, 
kas iti kaadda ti maysa a namnama a 
nangayaban ti Dios kadakayo. v5 Adda maysa 
nga Apo, maysa a pammati, maysa a buniag. 
v6 Adda maysa a Dios ken Ama ti 
sangkataoan, Apo ti amin, agtrabaho iti amin 
ken agtaeng iti amin. (TBNDB) 


HI. Ang Mga Alagad Ay Mamumuhay Bilang Bahagi Ng Iisang Katawan 


Roma 12:4-5 

v4Kung paanong ang katawan ay binubuo ng 
maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain 
ang bawat isa, v5gayundin naman, kahit na 
tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang 
katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng 
isa't isa. (MBB 2”? ) 


v4 Adu ti paset ti bagitayo ket agduduma ti 
usarda. v5Kasta met a nupay adutayo, 
maymaysatayo a bagi ken ni Cristo. 
Napagkakamangtayo a kas iti nadumaduma a 
paset ti bagi. (TBNDB) 


111 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Ang Mga Alagad Sa Aklat Ng Roma 


Roma 12: 

v9Maging tunay ang inyong pagmamahalan. 
Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin 
ang mabuti. v10Magmahalan kayo bilang 
tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo 
ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa 
inyo. (MBB 2") 


v15Makigalak kayo sa mga nagagalak, at 
makitangis sa mga tumatangis. v16Magkaisa 
kayo ng saloobin. Huwag kayong 
magmayabang, sa halip ay makisama kayo 
kahit sa mga dukha. (MBB 2") 


Roma 14 

v13Huwag na nating hatulan ang isa't isa. 
Huwag na rin tayong maging dahilan ng 
pagkakasala ng ating kapatid. (MBB 2") 


Roma 135 

v4 Anumang naisulat noon ay isinulat para sa 
ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng 
pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa 
kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. 
v5Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang 
nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng 
loob, na kayo'y mamuhay nang may 
pagkakaisa kay Cristo Jesus, v6upang sa 
gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos 
at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 
(MBB 2") 


v7Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap 
ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang 
mapapurihan ang Diyos. (MBB 2") 


Roma 16 

v16Magbatian kayo bilang magkakapatid kay 
Cristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesya 
ni Cristo. (MBB 2"? ) 


v9 Agayatkayo a sipupudno. Guraenyo ti dakes 
ket salimetmetanyo ti naimbag. v10Nabara 
koma ti panagiinnayatyo kas agkakabsat ken ni 
Cristo, ket nareggetkayo a mangipakita iti 


panagraemyo iti maysa ken maysa. 
(TBNDB) 


15Makipagragsakkayo kadagiti agragsak. 
Makipagsangitkayo kadagiti agsangit. 
v16Dikay mangidumduma. Dikay 
agpalangguad, makigayyemkayo ketdi 
kadagiti nanumo a tattao. Diyo ipagarup a 
mamasiribkayo. (TBNDB) 


v13Ngarud, saantayon nga agiinnukom. 
Ikeddengyo ketdi a dikay agaramid iti aniaman 
a pakaitibkolan wenno pakaigapuan ti 
kabsatyo nga agbasol. (TBNDB) 


v4 Ta amin nga adda iti Nasantoan a Surat, 
naisuratda tapno isurodatayo a mangnamnama 
babaen iti anus ken pammaregta nga ited ti 
Nasantoan a Surat. v5Sapay koma ta 
tulongannakayo ti Dios a paggapuan ti anus 
ken pammaregta, tapno agtutunoskayo a 
mangsurot iti ulidan nga impakita ni Cristo 
Jesus. v6lti kasta, agmaymaysa ti timekyo a 
mangidaydayaw iti Dios ken Ama ni Apotayo 
a Jesu-Cristo. (TBNDB) 


v7Ngarud, kas iti panangawat ni Cristo 
kadakayo, awatenyo ti maysa ken maysa tapno 
maidaydayaw ti Dios. (TBNDB) 


v16Agkikinnablaawkayo iti nainkabsatan nga 
agek. Pakomustaandakayo dagiti amin nga 
iglesia ni Cristo. (TBNDB) 


112 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Pagdidisipulo 


(Special Lesson #5) 


I. Ang Dakilang Ko“Misyon” 

Mateo 28:18-20 

VI18At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y 
kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng 
kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa 
ay naibigay na sa akin. 

v19Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin 
ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, 
na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng 
Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: 

v20Na ituro ninyo sa kanila na kanilang 
ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko 
sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, 
hanggang sa katapusan ng sanglibutan. (4B) 


II. Tatlong Aspeto Ng Pagiging Alagad 

2 Timoteo 2:1-3 

viKaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa 
biyayang na kay Cristo Jesus, 

v2at ang mga bagay na iyong narinig sa akin 
sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring 
ipagkatiwala sa mga taong tapat na 
makakapagturo rin naman sa iba. 
v3Makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng 
mabuting kawal ni Cristo Jesus. (MBB 2” Ed.) 


III. Proseso At Pagsasanay 

Lukas 6:40 

v40 Ang alagad ay hindi nakahihigit sa 
kanyang guro, subalit ang sinumang ganap na 
sinanay ay nagiging tulad na ng kanyang guro. 
(ABAB) 


v18Ket immasideg ni Jesus cadacuada, ket 
kinasaona ida, a cuncunana: Isuamin a 
pannacabalin naited caniac idiay langit ken iti 
rabaw ti dag'a. 

v19Incayo ngarud, ket pagbalinenyo nga 
adadalan dagiti amin a nacion, a bautizaranyo 
ida iti nagan ni Ama, ken ti Anac, ken ti 
Espiritu Santo: 

v20Nga insursuroyo cadacuada nga 
aywananda dagiti isu-amin a banag nga 
inbilinco cadacayo: Ket adtoy, addaac 
cadacayo nga agnanayon agingga iti 
panungpalan ti lubong. 

(TSB) 


v1No maipapan kenka, anakko, bumilegka 
koma babaen iti parabur a kukuatayo iti 
pannakikaysatayo ken ni Cristo Jesus. 
v2Ikumitmo kadagiti tattao a mapagtalkan 
dagiti pannursuro a nangngegmo nga 
inkasabak iti sangoanan ti adu a saksi. 
Isudanto met ti mangisuro kadagiti sabali. 
v3Makipagsagabaka a kas napudno a soldado 
ni Cristo Jesus (TBNDB) 


v40Saan a nangatngato ti agad-adal ngem ti 
maestrona. Ngem no maturposnan ti adalna, 
agbalinton a kas iti maestrona. (TBNDB) 


113 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Hiwaga, Layunin, at Kapangyarihan Ng Pagiging Alagad 


Colosas 1:27-29 

v27Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga 
Hentil ang dakila at kamangha-manghang 
hiwagang ito na walang iba kundi si Cristo na 
nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y 
makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. 
v28Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral 
namin si Cristo. Ang lahat ay aming 
pinapaalalahanan at tinuturuan nang may 
buong kaalaman upang maiharap namin sa 
Diyos ang bawat isa nang ganap at walang 
kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay 
Cristo. v29Ito ang aking pinagsisikapang 
matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang 
kaloob sa akin ni Cristo. (ABAB) 


V. Natural Na Pagdidisipulo 

Efeso 6:1-4 

viMga anak, sundin ninyo ang inyong mga 
magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang 
nararapat. v2 "Igalang mo ang iyong ama at 
ina." Ito ang unang utos na may kalakip na 
pangakong 

v3 "Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong 
buhay sa lupa." 

v4Mga magulang, huwag kayong gumawa ng 
mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. 
Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina 
at katuruan ng Panginoon. (ABAB) 


1 Timoteo 4:16 

v16Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at 
pagtuturo, patuloy mong gawin ang mga bagay 
na ito upang maligtas ka, pati na ang mga 
nakikinig sa 1yo. (ABAB) 


v27Plano ti Dios nga ipakaammo kadagiti 
tattaona ti palimedna. Anian a kinadayag ken 
kinadaeg ti palimed nga agpaay kadagiti amin 
a tattao: Agtaeng kadagiti puspusoyo ni Cristo, 
ti namnamayo a makiranud iti gloriana. 
v28Ipakaammomi ngarud ti kinapudno 
maipapan ken ni Cristo kadagiti amin a tattao. 
Iti amin a kinasirib, ballaaganmi ti tunggal tao 
iti maipapan iti di rumbeng nga aramiden ken 
sursuroanmi ida iti rumbeng nga aramidenda 
tapno idatagmi iti sangoanan ti Dios ti tunggal 
maysa a pulos nga awan pagkuranganmna iti 
pannakikaysada ken Cristo. v29Tapno 
maaramid daytoy, agbannog ken agrigatak ket 
aramatek ti amin a bileg ken pannakabalin nga 
agtaud ken ni Cristo. (TBNDB) 


vIDakayo nga annak, agtulnogkayo kadagiti 
nagannak kadakayo, ta daytoy ti maiparbeng 
nga aramidenyo. v2 "Dayawem da amam ken 
inam," kuna ti umuna a bilin a napakuyogan iti 
kari, v3 "tapno aglak-amka iti amin nga imbag 
ket atiddog ti biagmo ditoy daga." 

v4Dakay a nagannak, dikay agsao wenno 
agaramid kadagiti banag a mamataud iti 
panagpungtot dagiti annakyo kadakayo. 
Padakkelenyo ketdi ida iti nakristianoan a 
pannakadisiplina ken pammagbaga. 

(TBNDB) 


v16Annadam ta bagim ken ti isursurom. 
Tpasnekmo nga aramiden dagitoy tapno 
maisalakanmonto ti mismo a bagim agraman 
dagiti dumngeg kenka. (TBNDB) 


114 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Paghahandog, Pag-aalay, Pagbibigay 


(Special Lesson #6) 


71w72 ma 'aser: A masculine noun meaning tithe, tenth. This word is related to 'eser (H6235), 
meaning ten, and often means tenth (Gen. 14:20, Ezek. 45:11, 14). In the Levitical system of the 
Old Testament, this word refers to the tenth part, which came to be known as the tithe. Israelites 
were to tithe from their land, herds, flocks, and other sources (Lev. 27:30-32). Such tithes were 
intended to support the Levites in their priestly duties (Num. 18:21, 24, 26, 28), as well as 
strangers, orphans, and widows (Deut. 26:12). When Israel failed to give the tithe, it was a 
demonstration of their disobedience (Mal. 3:8, 10): when they reinstituted the tithe, it was a sign 
of reform, as in Hezekiah's (2 Chr. 31:5, 6, 12) and Nehemiah 's times (Neh. 


0:37[38], 10:38[39], 12:44). -THE COMPLETE WORD STUDY DICTIONARY:NEW TESTAMENT 
General Editor Spiros Zodhiates, Th.D. 


1. Pagpapahayag Ng Pasasalamat Sa Diyos 
Genesis 14:18-20 


v18Dinalhan siya ni Melquisedec, hari ng v18Nangyeg met ni Melkisedec nga ari ti 
Salem at pari ng Kataas-taasang Diyos, ng Salem ken padi pay ti Kangatoan a Dios iti 
tinapay at alak, v1 9at binasbasan, tinapay ken arak ken ni Abram. v19Indawat ni 
"Pagpalain ka nawa, Abram, ng Kataas- Melkisedec a mabendisionan ni Abram ket 
taasang Diyos,na lumikha ng langit at lupa. kinunana, "Sapay koma ta bendisionan ti 
v20Purihin ang Kataas-taasang Diyos, Kangatoan a Dios ni Abram. v20Madaydayaw 
na nagbigay sa iyo ng tagumpay!" koma ti Kangatoan a Dios a nangted iti 
At ibinigay ni Abram kay Melquisedec ang panagballigim kadagiti kabusormo." Ket inted 
ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang ni Abram kenkuana ti apagkapullo ti amin a 
nasamsam buhat sa labanan. (MBB 2” Ed.) sinamsamna. 

(TBNDB) 


II. Pangako At Pagkilala Sa Diyos Na Pumapatnubay 
Genesis 28:20-22 


v20Nangako si Jacob nang ganito: "O v20Insapata ni Jacob ken ni Yahweh a Dios, 
Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at "No addaka kaniak ket salaknibannak iti 
lingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at daytoy a panagdaliasatko, no ikkannak iti 
dadamitan, v21lat makakabalik na muli sa taraon ken kawes, v21ken no agsubliak a 
bahay ng aking ama, kayo po ang aking sikakaradkad iti balay ni tatangko, sikanto ti 
magiging Diyos. v22Sasambahin kayo sa lugar | Diosko. v22lti daytoy a lugar a 
na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang nangipatakderak iti baton-lagip, agdaydayawto 
ito, at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung kenka dagiti tattao ket itedkonto kenka ti 
bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa apagkapullo ti amin nga itedmo kaniak." 
akin." (MBB 2" Ed.) (TBNDB) 

115 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


III. Para Sa Mga Levita Na Naglilingkod At Mga Taong Umaasa Sa Biyayang 


Mula Sa Diyos 


Bilang 18:21,26,28 (Levitico 27:30) 

v21 "Ang bahagi ng mga Levita ay ang 
ikasampung bahagi na ibibigay ng Israel, at ito 
ang nauukol sa kanilang paglilingkod sa 
Toldang Tipanan. 

v26 "Sabihin mo sa mga Levita, 'Pagtanggap 
ninyo sa ikasampung bahagi ng mga Israelita, 
ihahandog ninyo kay Yahweh ang ikasampung 
bahagi noon, samakatuwid ay ang ikasampung 
bahagi ng ikasampung bahagi. 

v28Sa gayong paraan, kayo man ay 
maghahandog ng ikasampung bahagi kay 
Yahweh sa pamamagitan ng ikasampung 
bahagi ng tinatanggap ninyo sa mga Israelita. 
Iyon naman ay ibibigay kay Aaron (MBB 2" 
Ed.) 


Deuteronomio 26:12 

v12 "Sa ikatlong taon, ibubukod ninyo ang 
ikasampung bahagi ng inyong ani upang 
ibigay sa mga Levita, sa mga dayuhan, sa mga 
ulila, at sa mga balo upang sila'y may makain. 
Kapag nagawa na ito, (MBB 2” Ed.) 


v21Kinuna ni Yahweh, "Intedko kadagiti 
Levita ti amin nga apagkapullo nga idatag 
dagiti Israelita kaniak. Daytoy ti tangdanda iti 
panagserbida iti Tolda. 

v26nga ibagana daytoy kadagiti Levita: "No 
awatenyo ti apagkapullo nga ited dagiti 
Israelita, masapul nga idatagyo ti 
apagkapullona kas naisangsangayan a sagut iti 
Apo. 

v28Kastoy met ti panangidatagyo iti 
naisangsangayan a sagut a kukua ti Apo 
kadagiti amin nga apagkapullo nga awatenyo 
kadagiti Israelita. Manipud kadagiti awatenyo, 
masapul nga itedyo ti naisangsangayan a sagut 
ti Apo ken ni Aaron a padi. 

(TBNDB) 


v12 "Tunggal maikatlo a tawen, itedyo dagiti 
apagkapullo dagiti apityo kadagiti Levita, 
gangganmnaet, ulila ken balo a babbai tapno iti 
amin nga ili adda umanay a taraonda. 
Kalpasanna, 

(TBNDB) 


IV. Pagbibigay Parangal O Pagluwalhati Sa Diyos 


Kawikaan 3:9-10 

v9Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan 
ng iyong mga kayamanan, 

at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, 
siya ay iyo ring handugan. 

v10Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, 
sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. 
(MBB 2" Ed.) 


v9Padayawam ti Apo babaen iti 
panangidatagmo kenkuana iti kasayaatan nga 
apitmo. v10No aramidem ti kasta, mapnonto 
dagiti kamaligmo, ket aglippiasto iti arak 
dagiti burnaymo. 

(TBNDB) 


116 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


V. Pagsubok O Pagranas Ng Nag-uumapaw Na Biyaya Ng Diyos 


Malakias 3:8-10 

v8 "Ang tanong ko nama'y, matuwid bang 
pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi! Ngunit 
pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong 
paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga 
handog. v9Isinumpa ko kayong lahat sapagkat 
ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. 
v10Dalhin ninyo nang buong-buo ang inyong 
mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos 
upang matugunan ang pangangailangan sa 
aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na 
ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng 
langit at ibuhos sa inyo ang masaganang 
pagpapala. (MBB 2" Ed.) 


v8Saludsodek met: Rumbeng kadi a takawan ti 
maysa a tao ti Dios? Saan! Ngem 
taktakawandak. Kasano? Iti diyo pannangted 
iti naan-anay nga apagkapullo ken iti daton. 
V9Nailunodkayo amin gapu ta sasaurennak ti 
entero a pagilian. vI0Yegyo ti amin nga 
apagkapullo iti Templo tapno adu ti taraon 
sadiay. Padasendak ket ilukatkonto dagiti 
pagidulinan ti gameng sadi langit ket 
ibuyatkonto kadakayo ti nawadwad a 
bendision. 

(TBNDB) 


VI. Ang Pagbibigay At Pagpapabaya Sa Higit Na Mahalagang Bagay 


Mateo 23:23 

v23 "Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga 
Fariseo, mga mapagkunwari! Sapagkat nag- 
tikapu kayo ng yerbabuena, ng anis at ng 
komino, at inyong pinababayaan ang higit na 
mahahalagang bagay ng kautusan: ang 
katarungan, ang habag, at ang 
pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong 
gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan 
ang iba. (ABAB) 


v23" Asikayo pay, dakayo a mamaestro iti 
Linteg ken dakayo a Fariseo! 
Aginsisingpetkayo! Itedyo ti apagkapullo 
dagiti rekrekado a mulayo kas iti yerbabuena, 
anis ken kumino, ngem diyo met tungpalen 
dagiti nasken a pannursuro ti Linteg a kas iti 
kinalinteg, kinamanangngaasi ken kinapudno. 
Dagitoy ti rebbengyo a tungpalen ket diyo 
liwayan dagiti dadduma. 

(TBNDB) 


VII. Pagtulong At Paglalaan Ng Bahagi Ng Kinita 


1 Corinto 16:1-2 

v1 Tungkol naman sa tulong para sa mga 
kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo iyon ayon 
sa sinabi ko sa mga iglesya sa Galacia. 
v2Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang 
bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang 
kinikita at ipunin iyon upang huwag nang 
manghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. 
(MBB 2“ Ed.) 


vilta, saritaek ti maipapan iti maur-or a tulong 
a maipaay kadagiti tattao ti Dios idiay Judea. 
Nasken nga aramidenyo ti bilinko kadagiti 
iglesia idiay Galacia. v2Kada umuna nga 
aldaw ti lawas, mangilasin ti tunggal maysa iti 
sagutna segun ti kabaelanna tapno saanton a 
masapul ti agur-or inton umayak. 

(TBND) 


117 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


VIII. “Law of the Farm” 4 “Law of the Land Owner.” 


2 Corinto 9:6-13 

v6 Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng 
kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang 
nagtatanim naman ng marami ay aani ng 
marami. v7 Ang bawat isa'y dapat magbigay 
ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di 
napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos 
ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. 
v8Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa 
lahat ng bagay, at higit pa sa inyong 
pangangailangan, upang may magamit ka- yo 
sa pagkakawanggawa. v9Tulad ng nasusulat, 
"Siya'y nagbibigay nang libre sa mga dukha, 
ang kanyang katuwiran ay walang hanggan." 
v10 Ang Diyos na nagbibigay ng binhing 
itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring 
magbibigay sa inyo ng binhi, at magpapalago 
nito upang magbunga nang sagana ang inyong 
kabutihang-loob. v1 1Pasasaganain niya kayo 
sa lahat ng bagay upang mas marami ang 
inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami 
ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong 
tulong na dadalhin namin sa kanila. vI2Ang 
pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi 
lamang makakatugon sa kanilang 
pangangailangan, kundi magiging dahilan pa 
ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa 
Diyos. v13 Ang bukas-palad ninyong 
pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang 
magpapatunay na matapat ninyong sinusunod 
ang Magandang Balita ni Cristo. Dahil diyan, 
magpupuri sila sa Diyos. (MBB 2" Ed.) 


IX. Magbigay At Kayo'y Bibigyan 

Lukas 6:38 

v38Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng 
Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at 
umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat 
ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya 
ring gagamiting panukat sa inyo." (MBB 2" Ed.) 


v6Laglagipenyo a ti tao a bassit ti imulana, 
bassitto met ti apitenna. Ti tao nga adu ti 
imulana, adunto met ti apitenna. v7Ngarud,. 
mangted koma ti tunggal maysa kas agubbog 
iti pusona. Saan koma a nasakit ti nakemna 
wenno mapilpilit, ta ayaten ti Dios ti mangted 
a siraragsak. v8Kabaelan nga ited ti Dios ti ad- 
adu pay ngem ti kasapulanyo ket 
aglaplapunosankayto a kanayon tapno 
agsobsobraankayto a maipaay iti 
panagaramidyo iti naimbag. 

v9Kas kuna ti Nasantoan a Surat: 
"Sibubuslon a mangted kadagiti napanglaw, 
Ket agnanayon ti kinamanagparaburna." 
v10Ket ti Dios a mangted iti bukel iti 
agmulmula ken iti tinapay a taraon, 
ikkannakayto met iti amin a bukel a 
masapulyo ket paaduennanto tapno adunto ti 
apitenyo gapu iti kinamanagparaburyo. 

v1 1Pabaknangennakayto met a kanayon tapno 
mabalinyo ti agparabur iti amin a tiempo, ket 
adunto ti agyaman iti Dios gapu kadagiti 
tulongyo nga inawatda kadakami. daytoy a 
panagserbiyo, saanna la a punnoan ti 
kasapulan dagiti tattao ti Dios, no di ket 
tignayenna pay ti adu nga agyaman kenkuana. 
v13Ket gapu iti pammaneknek nga ibunga 
daytoy a panagserbiyo, adunto ti 
mangidaydayaw iti Dios gapu iti 
panagtulnogyo iti ebanghelio ni Cristo. Wen, 
agyamandanto iti Dios gapu iti ayatyo a 
mangipaay iti kasapulanda ken iti pagimbagan 
tiamin. (TBNDB) 


v38Mangtedkayo ket ikkannakayto met ti 
Dios: sukat a naan-anay, nasedsed ken 
agliplipias ti maipasab-okto kadakayo. Ta ti 
pangrukodyo iti sabali isunto met la ti 
pangrukod ti Dios kadakayo." (TBNDB) 


118 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Ang Pagkabuhay Muli 


(Special Lesson #7) 


Mga Layon: 
1. Alamin ang itinuturo ng Banal Na Kasulatan tungkol sa Muling Pagkabuhay. 
2. Unawain ang kahalagahan nito sa buhay ng isang tagasunod ni Jesu-Cristo. 


I. Ang Kuwento Ng Panginoong Jesus Tungkol Sa Kabilang Buhay 
Lukas 16:19-31 
v19 "Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at 
nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. 
v20At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, na 
puno ng mga sugat, 
v2]1na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging 
ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. 
v22At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni 
Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. 
v23At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo 
si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. 
v24Siya'y sumigaw at sinabi, 'Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si 
Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking 
dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito.' 
v23Subalit sinabi ni Abraham, 'Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo 
ang iyong mabubuting bagay, at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit 
ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. 
v26Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin, upang ang mga 
nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makatatawid 
mula riyan patungo sa amin." 
v27At sinabi niya, 'Kung gayo'y ipinapakiusap ko sa iyo, ama, na isugo mo siya sa bahay 
ng aking ama, 
v28sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila nang hindi 
rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. 
v29Subalit sinabi ni Abraham, 'Nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo 
silang makinig sa kanila." 
v30Sinabi niya, 'Hindi, amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay 
pumunta sa kanila, sila'y magsisisi." 
v31 At sinabi niya sa kanya, 'Kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga 
propeta, hindi rin sila mahihikayat, kahit may isang bumangon mula sa mga patay.' 
ABAB. 
o Ang pulubing si Lazaro at ang Mayaman ay parehong namatay. 
0 Sila ay dinala sa Hades (Sa Kandungan ni Abraham na tinatawag ring Paraiso at Lugar ng 
Pagdurusa na tinatawag ring Tartaro) 
0 Si Lazaro ay inaaliw, ang Mayaman ay nagdurusa. 
o May malaking bangin sa pagitan at di puedeng tumawid sa bawat panig. 


119 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


II. Si Cristo Jesus Ang Muling Pagkabuhay At Ang Buhay 
Juan 11:21-27 
v21Sinabi ni Marta kay Jesus, "Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang 
kapatid ko. 
v22Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa 
iyo ng Diyos." 
v23Sinabi sa kanya ni Jesus, "Muling mabubuhay ang iyong kapatid." 
v24Sinabi ni Marta sa kanya, "Alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling 
pagkabuhay sa huling araw." 
v23Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang 
sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, ay mabubuhay. 
v26At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay 
magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" 
v27Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon. Sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo, 
ang Anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. (ABAB.) 

o Ang Muling Pagkabuhay Ay Sa Huling Araw 

o Si Jesus Ang Muling Pagkabuhay at Ang Buhay 

o Magkakaroon tayo ng Muling Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesus 

o Kung Tayo ay Mabubuhay at Sasampalataya kay Jesus. 

o Manampalataya na Siya ang Cristo at Anak ng Diyos. 


TIL. Pagbabagong Naganap Noong Namatay at Muling Nabuhay Ang Panginoon. 
“Muling Binuhay Ang Mga Banal. 

Mateo 27:51-53 

v31 At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas 
hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa, at nabiyak ang mga bato. 

v52Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay 
bumangon, 

V53at paglabas nila sa mga libingan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay 
pumasok sila sa banal na lunsod at nagpakita sa marami. (ABAB.) 


Efeso 4:7-8 

v7Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo. 
v8 Kaya't sinasabi, 

"Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, 

at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao." (MBB 2nd ed.) 


120 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


IV. Ang Hiwaga Ng Muling Pagkabuhay? 

I Corinto 15:35-44, 51-55 

v33Subalit mayroong magtatanong, "Paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong 
uri ng katawan sila darating?" 

v36Ikaw na hangal! Ang iyong inihahasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay. 
v37At ang iyong inihasik ay hindi ang siya na ngang naging katawan, kundi ang binhi 
lamang, marahil ay sa trigo, o ilan sa ibang mga butil. 

v38Subalit ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais, at sa bawat 
uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. 

v39Hindi lahat ng laman ay magkatulad, subalit may isang uri para sa mga tao, at ibang 
laman para sa mga hayop, ibang laman para sa mga ibon, at ibang laman para sa mga 
isda. 

v40Mayroong mga katawang makalangit, at mga katawang makalupa, subalit iba ang 
kaluwalhatian ng makalangit, at iba naman ang makalupa. 

v4] Mayroong kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang 
kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa 
kaluwalhatian. 

v42Gayundin naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, 
binubuhay na muli na walang pagkasira. 

v43Ito ay itinatanim na walang dangal, ito ay binubuhay na may kaluwalhatian, 
itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. 

v44Ito ay itinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espirituwal. Kung 
may katawang makalupa ay mayroon ding espirituwal. 


v51 Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay ngunit lahat 
tayo'y babaguhin, v52sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip 
ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at 
di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. v53 Ang ating katawang nabubulok ay 
mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng 
katawang hindi namamatay. v54Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, 
at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi 
sa kasulatan: "Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay!" 

V53 "Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay? 

Nasaan, O kamatayan, ang iyong kamandag?" (MBB 2nd ed.) 


V. Makapiling Si Jesus Sa Pagpanaw Sa Mundong Ito 

Filipos 1:21-23 

v21Sapagkat para sa akin, si Cristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. 
v22Ngunit kapag ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang din sapagkat ako'y 
makakagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. 
v23May pagtatalo sa loob ko, gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling 
ni Cristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. (MBB 2nd ed.) 


121 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


# Ang Bagong Langit At Bagong Lupa 
(Special Lesson #8) 


I1. Pangitain Sa Araw Ng Paghuhukom, Kamatayan, At Ang Hades? 

Pahayag 20:11-15 

v11 At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang 
langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuang lugar para sa kanila. 
v12At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak, na nakatayo sa harapan ng 
trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At 
ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. 
v13At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng 
Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga 
gawa. 

v14 Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang 
kamatayan, ang lawa ng apoy, v1 5at ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat 
ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. (ABAB) 


II. Pangitain Tungkol Sa Ikalawang Kamatayan? 

Pahayag 21:8 

v8Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga 
mamamatay-tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyusdiyosan, 
at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa 

apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan." (ABAB) 


III. Pangitain Tungkol Sa Bagong Langit At Bagong Lupa? 

Pahayag 21:1-7 

v1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang 
langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. 

v2At nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit 
buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaing ikakasal na nagagayakan para sa 
kanyang asawa. 

v3 At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, 

"Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. 

Siya'y maninirahang kasama nila, 

at sila'y magiging bayan niya. 

Ang Diyos mismo ay makakasama nila, at siya'y magiging Diyos nila.a 

v4 At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, 

at hindi na magkakaroon ng kamatayan, 

hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, 
sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." 


122 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


V5At sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga 
bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." 

v6OAt sinabi niya sa akin, "Naganap na! Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at 

ang wakas. Ang nauuhaw ay aking palinumin nang walang bayad sa bukal ng tubig ng 

buhay. v7 Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya 
at siya'y magiging anak ko. (ABAB) 


TV. Ano Ang Nararapat Na Pag-uugali Ng Mga Alagad Habang Hinihintay 
Ang Bagong Langit At Bagong Lupa? 


2 Tesalonica 1:7, 10 

v7 Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong 
Jesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel...v10Mangyayari ito 
sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili at ang 
parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo 
ang Magandang Balitang ipinahayag namin sa inyo. (MBB 2" Ed.) 


2 Corinto 5:7-10 

v7Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na 
nakikita. v8Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon, 
upang manirahan na sa piling ng Panginoon. v9Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging 
kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa tayo o maging nasa piling na niya. 
v10Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Cristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating 
mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. (MBB 2" Ed.) 


2 Pedro 3:13-15 

v13Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran, 
sapagkat ganoon ang kanyang pangako. 

v14Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay 
nang mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. v15Isipin ninyong kaya nagtitimpi 
ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo 
ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. (ABAB) 


1 Corinto 15:57-58 

v57Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa 
pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo! 

v58Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. 
Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi 
masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. (MBB 2nd ed.) 


123 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Mateo 24:10-14 

v10Maraming tatalikod, magtataksil at mapopoot sa isa't isa. 

v11Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. 

v12Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. 

v13Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. 

v14At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang 
patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. (ABAB) 


THE LAST JUDGMENT 


And N saw the Ad, armnali and great, s3and belure tuos, art the bows were 
sparand: amd art bar basoh maa mpamaal. his a the bout ul ufo Revelation 20. 221 





124 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


PAGSASALITA NG DIYOS 






Diyos 


(Hebreo 1:1-2 








Noong Unang 
Panahon 


Ngayong 
Huling Araw 





JESUS- 







MGA PROPETA- paaa 
TAGAPAGSALITA NG (Juan 1:14) 
DIYOS I 









(TH Pedro 1:21) 





Mga Apostol 
At 
Mga Alagad Ni Jesus 
(Juan 14:26: 16:13: I Corinto 
2:10-14) 







Banal Na Kasulatan 
II Timoteo 3:15-17 


125 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Y104 MIN 'SHIHLOAG XAVAZIOT 4q paysijqng Mopry [engg Aq FTDVNNYAVA EHI NO SAANLIAT WO peyY 





NEW TESTAMENT 
BOOK OF HEBREWS 


OLD TESTAMENT 
BOOK OF EXODUS 





MT. SINAI 


MOSAIC COVENANT 


1. THE TABERNACLE 


Outer Court 2. THE FEASTS 
Holy Place 
Most Holy Place rgawbid 

s Pentecost 


Tabernacles 





3. THE FIVE OFFERINGS 
Burnt Offering 
Meal Offering 
Peace Offering 
Sin Offering 
Trespass Offering 


4. THE LAW 
Moral Law 
Ceremonial Law 
Civil Law 


5. THE PRIESTHOOD 
High Priesthood 
Aaronic Priesthood 
Levitical Priesthood 





127 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


THE HOLY PLACE a 1H courr BaBp 


o. [| 


MOST HOLY PLACE 


Laver 
F a . Altar af burnt offering 
Ark of the covenant N Candlestick 


Altar of incense N 





3. Floor plan of the Tabernacle and court 





“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 









IT F 
l1. kamgsana, BR 


or candlestick, showing 
its lamps, cups, knops, ( 







13. Table of 
showbread with 
its double crown 
and loaves. 


12. 


na 14. The Ark of the Covenant and the mercy-seat with cherubim 


129 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


“The Ark of the Covenant” 
(Kaban Ng Tipan) 


. 


ng a. Kappa ang ki 1 
EMAN NAAN TT arr 


aalis ane 


b aaa a Paka b MAMA NAKA PALAN 
"il N” a1 8afprp o: 


PAY 
p pi la... nd PENTA ANAN 





130 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


THE SIN OFFERING 4:1-5:13 


Grades Of Sin Offerings For Different Persons 
A Young bull 
a A Young bull 


For the high-priest Congregation 
4:3 4113 


The Ritual Of The Sin Offering 


Identibcation 


4:4 
The Work Of The Priest 


“an 4 NGA Ta, BUT 
Sprinkling blood .n Smearing blood 
4:25,80 


x a Burning 
Pouring blood 48:0 dill 
4:7, 18, 25, 30 





“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


131 





132 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


NG 
a 


Tran, 
Maa paws 
Pog:a 
NG 7 #E/ Gon. 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


Fig 2.- Soourping. Let, Short whip (Bagrum) with laad boils and shaep bones Kod inio leather ihonga. Cenler 





lag, Naked victim ticd lo Bogging posi. Dean abrlika lacerations were vsuelly associated win considarabla 
blood kosa. Center righi, View irom above, showing position Ol lictors. Right, interomecial diraciion o! wounds. 


133 


“Beung j0 GHINIDI] PKOYUA Cus Dana Ipuape soluw ej Anka Noy ha Ing 'anSug BINIGO sOXNG pa pUMEarOUY 
pud BAsGY LEPOLN O LONISSUEN NGOQOA Hina kau j0 wind Dunsoys Yay Jp pagapag Qumd 1O [BAO ]B GpBR PO BOKIGE 
Gm) Ny Gay BNAPAI pUY mjo TIKI UGSAING "Tam ka GU JO UG BI0] JB]LGO GU UGA JO GNG 'YOT BIRUAN JO Dugem--'p bg 


Paa GI C1) 





134 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


.. “BAYOSE NONSNEUKO UI PRES! HOA UOOS PAA PUNO AGIEN 
| MIA PU PORNOYB LO UGIB]FYRD JO GeRang BINA pinam zasuy mapag s69] Gunnasg Tago] 'aasagd ung soy V! 
"Bano? GO |: n 





135 


al Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


lin Mula Sa Ban 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


"BE 
JET 
BAN. NG 

a 
155 





with Him 


with Him 


NAP OM 


NIS NI 
N3IW 


ATO0H 
da09 


OFTITA 
Hk: arti h 


LSIN HO SASA | 


| 


SSINITOH SOYVMOL [| | 





137 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 





2: Jal]1 3|Q1R ,25U:8g 


BA]SLNY | salang 5 p10] 
#80 58,10] NAIN ay] 
bib] 0] Bi.| WOH 
NaUde6Id jads0n 
H-| Nyoy 
1518HJ SNSAT 
Ad 194) HINYI 2 3379) 





[100 'U'Y OE 
#6 NIY 
UJINYg 24Z, 








Ep3) SUBIS3D|0] 
Op BUIY 292 
]S111] 


UBIISLI) 


1SE34 J2ADSSEE @ 
nahasa Ag INETNES w 
89211982 [ELHUY @ 
J2]SBIL[DOYIS SR w 


PaysI]09Y SEM # 
a84 115IMA[ a 


SISON A9 IINY) MYT 


51284 L81 


“PZJIE 
I2. 
LT 





[23TESO]N 






MP] LBJ]LM DN a 
1@]| APIUB] @ 
S201|150E8 [BN a 
UDI8]BY AJILUES a 
DJ] SMBJTBE w 


SHIHL93 2H] 04 3X0d5 005 


s1284 1156 





TA [DU 
L | Hi 


138 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


SITTING STANDING 


bN At 


| CHRONICLES 17:15-27 NEHEMIAH B5, MARK 1125. 0 KINGS 435 
LUKE 18:13 


DIFFERENT WAYS TO PRAY 


@PUREWORLOTRUTH. WITH KANOS UP 


EN 


EXODUS 348, NEHEMIAH 85. 2 CHRONICLES 612-13, PSALMS 634, | KINGS B54 EZRA 95, 
PSALMS 7211 I TIMOTHY 28 LUKE 22:41. ACTS 9:4 


139 


“Mga Panimulang Aralin Mula Sa Banal Na Kasulatan” by Jhun Ma September 11, 2016 


